


የቴዎድሮስ ጀግንነት 
በሳይንስና በጥበብ ውስጥ 


ከስዩም ወልዴ 


በሕዝብ የተወዶዱ ፻ግኖች በላይንስና 
በጥበብ ውስጥ የሚኖራቸው ሥፍራ ከፍተኛ 
ነው። 


ታሪክ ስሪው ስፊው ሕዝብ ነው ። ይሁን 
እንጂ የስፊው ሕዝብ ታሪክ ስሪነት የሚለ 
ካው በቪህ ወይም በዚያ መደብ ውስጥ በሚ 
ኻኙ የእያንዳንዱ ኅብረተስብ እባል ግለሰ 
ቦች በነጠላና በቡድን በሚያከናውኑት የመ 
ፅነት ፤ የብልህነት ፤ የተመራማሪነት ፤፲ የፈ 
ጣረነት፤የታጋይነት፤የተዋጊነትና የምርታማ 
ነት ተግባራት ሁሉ ክምችት ነው ። ታሪክ 
በቁስ አካላዊ ትርጉምና ግንዛቤ ሲጠና 
እነዚህና ሌሎችም የስፊውን ሕዝብ ታሪክ 
ሰሪነት ያረጋግጡልናል ። በታሪክ ትክክለኛ 
ጥናት የማንም እውቅ ግለስብ ስነምግባር፤ 
ስነጥበብና ስነልቦና እድገቱና ሁኔታው ከኅ 
ብረተስቡ ታሪካዊ እድገትና ሂደት ተገን 
ጥሎ ሊታይ እንደማይችል የታወቀ ነው ። 


እያንዳንዱ ኅብረተሰብ የራሱ ጀግኖች 
አሉት ። የነዚህም ጀግኖች ታሪክ እድልና 
እጣ ከነሱ በሁዋላ የሚወስነው እንዶ ኅብረ 
ተስቡ ሥርዓት ፍላጐትና የታሪክ አግጣጫ 
ነው ። የኅብረተሰቡ የአይዲዎሎጂ አዝማ 
ሚያ ፤ ወገናዊና መደባዊ ሁኔታዎች ሕዝባ 
ዊና ብሔራዊ ስሜቶች ሁሉ ደረጃ በደረጃ 
የጀግናውን ስምና ገጽ በስፋትና በጥልቀት 
እንዲሁም በእርዝማኔ እንዲያብብ ያደርጉ 
ታል ። በተለይ ሕዝባዊና ብሔራዊ አዝማ 
ሚያዎች በተራማጅ ጐናቸው ለኅብረተሰቡ 
ልዕልና የታገሉትን ጀግኖች ስም ህያው አድ 
ርገው ለማኖር የሚያሳዩት ጥረት ጥቂት አይ 
ደለም ፦# ጠባብ ስሜቶችን የሚዋጉ በመሆ 
ናቸው ለምላሚና ዘላቂ እንዲሆኑ ይረዳሉ። 
እነዚህንም ባህርያት ልናጤን የምንችለው 
የአንዳንድ ጀግኖች ስምና ገጽ ለታሪክ ተመ 
ራማሪዎች ለደራሲያንና ለልዩ ልዩ የፈጠራ 
ምሁራን ተወዳጅ በመሆን የፈጠራ ምንጭ 
ሆነው ሲገኙ ነው። በሀገራችን ታሪክ በይፋ 
ከሚያውቃቸው ሰዎች መካከል «ቴዎድ 
ሮስ» የሚለው ስምና ገጽ እንዶ ጀግና የሀገር 


ጥቅምት 1974 


ንና የውጭ ሀገርን የታሪክ ምሁራን ከ፪፳፻፳ 
ቺ፻ምሮ እስከዛሬ እንዲሁም ለሕዝባዊ አፈ 
ፈጠራና ለዘመናዊ የኢትዮጵያ ደራሲያንና 
ስአሊያን የፈጠራ አርእስት የሆነ ሌላ ተወ 
ዳዳሪ ስም ከቶ አልተገኘም ። ስለሆነም ይሀ 
ገጽና ስም ለኪነታዊ ፈጠራ ተመራማሪዎች 
ብዙ ጥያቄዎች ላይ እንዲያተኩሩ የሚጋ 
ብዝ ነው ። 


ይህንን ታሪካዊ ሀቅ አስመልክቶ የዚህ 
ጥናት ዓላማ ከባቫገሩ አሁንም ሆነ ወደፊት 
የአብዮታዊት ኢትዮጵያ የኪነታዊ ፈጠራ 
ባለሙያዎች ለፍትህ ፤ ለእኩልነት ለነፃነ 
ትና ለዲሞክራሲ በዚች ድንቅ ሀገር ውስጥ 
በቅድመ አብዮት የረዥም ዘመን ታሪኳና 
በድህረ አብዮት ታሪኳ ውስጥ በጀግንነት 
የታገሉላት ልጆቿ የፈጠራ ምንጭ እንደ 
ሆኑ ለማሳየት ነው ። እስከዛሬም በፈጠራ 
ምሁራን ዘንድ አልፎ አልፎ በብሔራዊ 
ስሜት ትኩርት እነ አሉላ አባነጋ፤ጴጥሮስ 
ያቺን ሰዓት ፤ ገሞራው ዘርአይ ደረስ የመሳ 
ሰሉ ድራማዎች መቅረባቸው የሚታወስ 
ነው ። ይሁን እንጂ የዚህ ጥናት ዓላማ ከ 
«ቴዎድሮስ» ስምና ገጽ ማዶ የጀግንነት 
ዘይቤን ጭምር ለማሳወቅ ነው ። 


ጀግንነት ምንድነው ? 


ጀግንነት ሰፊና ጠባብ ትርጉም አለው“ 
ጀግንነት (1:61) በእያንዳንዱ ኅብረ 
ተሰብ ዘንድ እንደ ኅብረተሰቡ ትርጉምና 
ግንዛቤ የሚስተዋል የወኔአዊ ድርጊት ክን 
ውን ነው ። የኅብረተሰባችን የፅንሰ ሀሳቦች 
መግለጫ ቃላት ጉዳይ ወደፊት በትክክል 
እንዲሰራ የፖለቲካዊው አብዮታዊ አመ 
ራር ፈርጅ የሚያሲዘው መሆኑ የሚታመን 
በት ቢሆንም ቅሉ አሁን ባሉን መዝገበ 
ቃላት ውስጥ ጀግንነት የሚለው ቃል ሰፍሮ 
አይገኝም ። የደስታ ተክለወልድ መዝገበ 
ቃላት ጀግና ሐርበኛ ዥግና (፻፻3፪) ብሎ 
ይደመድመዋል-።። ተመሳሳዩን ጐበዝ--ጉል 
በታም ፤ ኃይለኛ ፤ ብርቱ ፤ ጨካኝ ጐል 
ማሳ ምሉ ሰው (፪፻፳) ይለዋል ። የኪዳነወ 


ልድ ክፍሌ መዝገበ ቃላት ጀግንነት የሚለ 


/ ስነጥበባዊ ጥናት / 
(ክፍል አንድ) 


ውን ቃል አያሰፍርም ። ተመሳሳይ ቢሆን 
ኃያል (፪፻፳፳8) ለሚለው ቃል በቄሙ ኃይ 
ለኛ አርበኛ ፤ጥኑ ፤ ብርቱ ፤ ጠንካራ ጉልበ 
ታም የሚል ትርጉም ይዞ እናገኘዋለን ። 

በውጪውም ስንክሳር ውስጥ የምናገኘው 

የጀግንነት ትርጉም እያንዳንዱ ኅብረተሰ 
ብና ሰፊው ሕዝብ በተራማጅ ወገኖቹ 
ስሜት ረገድ የኅብረተሰቡ አባል የሆ 
ነው ግለሰብ ባለቤት ኅብረተሰብ ልእልና 
ሲል ራሱን መስዋእት ለማድረግ የሚጠ 
በቅበት ግላዊ ጉብዝናው ፤ ጥንካሬውና 
ዝግጁነቱን የሚመለከት ፅንሰ ሃሳብነው ። 
ስለዚህ እንዶ ኅብረተሰቡ ፍላጐት ስፋትና 
ጥበቱ ሊታይ ይችላል ። 

ጀግንነቱን የሚያከናውኑ ሰዎች ብቻ 
ናቸው ። እነዚህም ጀግኖች ሰዎች ከሕዝቦች 
መካከል በተለያዩ ወቅቶች በነጠላና በቡ 
ድን ይከሰታሉ ። ጀግንነት በአብዛኛው አር 
በኝነትን ይጠይቃል ። የላቁ ጀግኖች ደግሞ 
ከአርበኞችም በላይ ናቸው ። አርበኞች ሁሉ 
ጀግኖች አይሆኑምና ነው ። 

ጀግንነት የራሱ የሆነ የታሪክ ሂደት አለ 
ው።የጀግንነት ትልሞች በሰው ልጅ ታሪክ 
ሂደት ውስጥ የብዙ ዘመናት እንቅስቃሴዎ 
ችን ይንተራሳል ። እነዚህ የጀግንነት ትል 
ሞች በሰፊው ሕዝብ ህሊና ውስጥ በመጀ 
መሪያ ይከስታሉ ። ሕዝቦች በአፈታሪኮቻ 
ቸውና በፈጠራ ሥራዎቻቸው ውስጥ እያስ 
ፋፉዋቸው በተለይም ወኔአዊ ተጋድሎን 
በሚመለከት ረገድ ያሰራጩመዋቸዋል ። ቀስ 
በቀስም በይፋ የፈጠራ ፅሁፎችና በኪነታዊ 
ፈጠራዎች ውስጥ ጥበባዊ ርእስ--ነገር ይሆ 
ናሉ ። ብሔራዊ ወይም ዓለምአቀፋዊ ሰብ 
እናን ፤ ስነምግባርንና የሰላም ወዳድ ታጋይ 
ነትን የመሳሰሉትን ስናይ ምግባራትን ለማ 
ስተማር የስነልቦና መሣሪያ ልዩ ትምህርት 
ይሆናሉ። 

የጀግንነት ዘይቤ ጥያቄና የፅንሰ ሃሳቡ እድ 
ገትና ጥንካሬ ጉዳይ በእውሮጳውያን ፈላስ 
ፎች ዘንድ አከራካሪ ጥያቄ መሆን የጀመረው 
ከ፲፳ኛው ምእታመት አንስቶ ነው ። ቪኮ 
የሚባል ኢጣሊያዊ በ፲፳ኛው ክፍለ ሸመን 
ለመጀመሪያ ጊዜ ጀግንነት የሚለውን ጥያቄ 


የቂት [1 


ያነሳው ፅንሰ ሃሳቡ በኅብረተሰብ የእድገት 
ሄዶት ታሪክ ውስጥ ጥንት በመጀመሪያ 
በተወሰነ የጊዜ ክልል ውስጥ ብቻ ተከስቶ 
የሚቀር በማድረግ ነበር ። በጥንት ዘመነ 
«የጀግኖች ዘመናት» ተብሎ የሚታወቀው 
የቅድመ ግሪክ ስልጣኔ ጊዜ ለቪኑ ነአርክር 
መነሻ ሆኗል ። በታረክ እንደሚታወጦቀቶውጦ 
የጥንት ግሪኩች በሃይማኖታቸውና በአፈ 
ታሪካቸው (ነ!ከ) ውስጥ አንዳንድ መሪዎ 
ችና ጦረኞች የነበሩ ስዎችበድሀረ ሞታቸው 
እንደ ከፊል መለኩት የሚተረትላቸው ስለ 
ነበሩ እንደጀግና ይቆጠሩ ነበር ። በግሪክ 
ቅድመ ሥልጣኔ ዘመን ይህ የሆነው በጎብ 
ረተስቡ ዘንድ ምንጅላቶችን ለማስታወስ 
በማስቻሉ ምክንያት እንደሆነ ይነገራል ። 
ብዙዎቹ የዚያ ዘመን ጀግኖች ከዛሬ ሦስትና 
አራት ሺ ዓመታት በፊት የነበሩ ናቸው ። 
እኒህም በምንጅላቶች መታስቢያ ሳቢያ 
ጀግኖች የሆኑት ግለስቦች እንደ አማልክት 
ሲታስቡ ቆይተው በሁዋለኛው ዘመን ከኦ 
ሎምፒክ ሃይማናት መጠናከር ጋር በተያ 
ያዘ ምክንያት መለኩታዊ ግምቶችና ዝም 
ድናዎች ሁሉ ሥፍራ እያጡ እንደሄዱ በታ 
ሪክ ይታወቃል ። 


እኒህ ገጻት መለኩታዊ ግምት እንዲያገኙ 
የተደረገው በልዩ ልዩ ወቅት ለተለያዩ ዓላ 
ማዎች ድጋፍ እንዲሆኑ በፈጠራ ኃይል የተ 
ገኙ ነበሩ ። አንዳንዶቹ በፈጠራ ኃይል የተ 
ገኙ ቢሆኑም አንዳንዶቹ ደግሞ ታሪካዊ 
የሆኑ ገጻት ከሞት በሁዋላ በጥንት ግሪክ 
ጀግንነት ምዕራፍ ውስጥ የገቡ ግለሰቦች 
ይገኛሉ ። ፈላጭ ቆራጭ የነበረ ጋርሞዲና 
አርስቶጊቶን የተባለ በአቴንስ ፤ አርሂሎድ 
የተባለ ባለቅኔ በፓሮስ ደሴት ይኖር እንደ 
ነበርና የሌሎችም ተመሳሳይ ጀግኖች ስሞች 
ይጠራሉ። እነዚህና እነዚሀን የመሳሰሉ ስሞ 
ችና ገጻት በብዙ ሕዝቦችና ሀገሮች ዘንድ 
በጥንት ዘመን ይገኙ እንደነበር ለታሪክ ተከ 
ታታዮች የታወቀ ነው ። 


ታዲያ በኢጣሊያዊው ፈላስፋ በቪኮ አስ 
ተሳሰብ የግሪክ ስልጣኔ ከተከሰተ በሁዋላ 
የሰው «አእምሮ» እየበለጸገና እያደገ በመ 
ምጣቱ ሰዎች እንዶቀድሞ ጀግኖች ሊሆኑ 
አይችሉም የሚል ነበር ። የቪኮ ክርክር 
በዚህ ላይ የተመሰረተ ሲሆን ጀርመናዊው 
ፈላስፋ ሄግልም ሃሳቡን የሚያጠናክርለት 


ይመስላል ። በዚሀኛው እውቅ ፈላስፋ አስ 


ተሳሰብ «የጀግንነት ዘመናት» ጀግኖች የሚ 
ያከናውኗቸው ግለሰብአዊ ድርጊቶች ሁሉ 
ራሳቸውን የቻሉ ግላዊ ሁኔታዎች ያሉዋ 











ቸው ከመሆናቸውም ሌላ የራሳቸው አጠቃ 
ላይ ትርጉም የሚሰጣቸው ነበሩ ። ስለዚህ 
ጀግንነት ከመነግሥት አገዛዝ (አስተዳዶር) 
ክስተት በፊት በነበረው የስው ልጅ ዘመ 
ንና ታሪክ ውስጥ ሊታይ የሚገባው ጉዳይ 
ነው የሚል አቋም አንጸባርቋል " 

ይህ በዚህ እንዳለ የታሪክ ሂደት በግልፅ 
ያረጋፃጠው ጀግንነት በሰወ': ልጅ ታሪክ 
ሂደት ውስጥ እስከዛሬ ድረስ ያላቋረጠ ክስ 
ተት ጦሆኑን ነው ። ልዩ ልዩ ስርዓተ ማኅ 
በራት ተከታትለው ሲከሰቱ የሰዎች አእም 
ሮአዊ ሆነ ልባዊ ስሜቶች የሚለኩበት መስ 
ዋእትነቶች መከፈላቸው የማያከራክር እው 


ረ. 


. 


የቴዎድሮስ ምስል 


ነት ነው ። ለምሳሌ የከበርቴውን ሥርዓተ 
ማኅበር ለማስገኘትና ለማጠናከር ብዙ መስ 
ዋእትነትን የሚጠይቅ ትግል ከፊውዳሊ 
ዝም ጋር ተካሂዷል። በዚህም ትግል ውስጥ 
ብዙ እውቅ ጀግኖች ተወልደዋል ።ፀር---- 
የከበርቴው ኅብረተሰብ እንዲከሰትና እንዲ 
ኖር በቀላሉ የማንገምተውና ጀግንነትን 
የሚጠይቅ የራስ መስዋእትነት ፤ ሽብር፤ የእ 
ርስ በርስ ጦርነትና የሕዝብ ተጋድሎዎች 
ሁሉ አስፈላጊ ሁነው ነበር» ሲል ካርል 
ማርክስ ገልጾታል ። 

በዚሁ አኳያ የዘመናችንን የትግል ባህ 
፡ ስንመረምር የአንጋፋውን አብዮታዊ 

ሁር አባባል በላቀ ሁኔታ እውነትነቱን 
ማረጋገጥ እንችላለን ። የዛሬው ዘመናችን 
የሰው ልጅ በከፊል ከካፒታሊዝም ወደ ሶሺ 
ያሊዝም የተሸጋገረበት ወቅት ነው ። በመ 
ሸጋገርም ላይ ያለበት የሂደት ዘመን ጭምር 
ነው።ይህም የሽግግር ወቅትና ዘመን አያሌ 
የራሱ ጀግኖችን ፈጥሯል ። ብዙ መስዋእት 
ነትን ጠይቋል ። ይህ መስዋእትነት ግላዊና 
ሕዝባዊ ነው። ከዚህም አልፎ ብሔራዊሆኖ 





እናገኘዋለን ። ሶሺያሊስት እንቅስቃሴ ከተ 
ጀመረበትና ካደገበት ካፒታሊዝ 
ምም በከፍተኛ ደረጃ ወደ ኢምፔሪያሊዝም 
ነት ከተለወጠበት ወቅት ጀምሮ በሁለቱቴ 
መካከል የተደረገው ትግል ቀላል መስዋእ 
ትነትን የሚጠይቅ አልሆነም።አሰቃቂ ጦርነ 
ቶችና እልቂቶች በየሥፍራው ተካሂደዋል ፤ 
እየተ ካሔዱም ነው ። 

መስከረም ፻ ቀን ፲ሀ፻፲ሮ፪ በጓድ ሊቀመን 
በር መንግሥቴ ኃይለማርያም «የኢትዮጵያ 
አብዮት ታሪክ በሀቀኛ ብእር ሲጻፍ በግዙፍ 
ቀለም በሰፋፊ አምድ የሚወሳው የኢትዮ 
ጵያ ሰፊ ሕዝብ እንዲኖር የሞታችሁት ለኢ 
ትዮጵያ ሰፊ ሕዝብ ደህንነትና ሰላም የቆሰ 
ላችሁትና የደማችሁት ጀግኖችዋ ታሪክ 
መሆኑን አንጠራጠርም ።»- «የኢትዮጵያ 
ሰፊ ሕዝብ ብቻ ሳይሆን የዓለም ተራማጅና 
ሶሺያሊስት ኅብረተሰብ ሁሉ ድላችሁን 
እንደድሉ ይቆጥረዋል ይመካባችኋል » 
ተብሎ እንደተነገረው በጸረ--ኢምፔሪያሊሲ 
ዝም ፤ በብሔራዊ አንድነትና በአብዮታዊው 
ትልማችን በሶሺያሊዝም ግንባታ ውስጥ 
ዛሬ የምናየው እሴት ኢትዮጵያ በጀግንነት፤ 
በቆራጥነትና በልበ ሙሉነት የታጋዶሉላት 
ልጆች እንደነበሩዋትና ለዛሬውም መሠረት 
የጣሉላት መሆኑ እሙን ነው ። ስለሆነም 
አዲሱ የኢትዮጵያዊነት እሴት ሲወርድ ሲዋ 
ረድ ከቀድሞ የመጣ የማያቋርጥ ቢሆንም 
በይዘቱና በቅርጹ ወይም ባጠቃላይ ህላዌው 
የተለየ ጸጋን ተጐናፅፎ ልናየው እንችላለን። 
ምክንያቱም የቀድሞውና የወደፊቱ «እኔኝ 
ታዎች» በአስተሳሰብና በአኗኗር አመለካ 
ከት የተለያዩ ስለሚሆኑ ነው ። ስለዚህ በዚህ 
በዛሬው በሽግግር ወቅት የሚከፈለው መስ 
ዋእትነት በዓይነቱ የበዛና የተወሳሰበ ነው። 
ከውስጥና ከውጭ ጠላቶች ጋር የሚደረገው 
ጦርነት የተለያዩ ጀግኖችን የሚያስገኝ ነው። 
ከዚህም ታሪካዊ ወቅት በፊት በተለያየ መን 
ስኤ ለተመሳሳይ ዓላማ የተሰውት የሀገራ 
ችን ልጆች ጄብዱ በራሱ ደረጃ በጥሞና መለ 
ካቱ የማይቀር ነው ። 


የዛሬውና የነገው ከፍተኛ የተባበረ የሕ 
ዝብን ወኔ የሚጠይቁት ጦርነቶች በመሳሪ 
ያው ፍልሚያ የሀገርን አንድነት ፤ ነጸነትና 
ዳር ድንበርን ማስከበር «ሁሉን ነገር ወዶ 
ጦር ግንባር !› ለተሰኘው የ፲8፻፳8 መፈክ 
ራችን የሕዝባዊ ጀግንነትን ዘይቤ ለመተር 
ጐም አስችሎናል። በዚህ ሞገዳዊ ወኔ ውስጥ 
በግንባር ቀደምትነትና በደጀንነት ከተሰለ 
ፈው ሕዝብ ውስጥ የላቀ ጄብዱ ፈጽመው 


አንስቶ 


ጥቅምቅ [197 


ፍችዉ. ክን አስ 


| 





ያለፉና በሕይወት ያሉት ቆራጥ ፤ ብርቱና 
ጐበዝ የአብዮታዊት ኢትዮጵያ ልጆች 
ጊዜው በፈቀደው ሁኔታ ታውሰዋል ። ወደ 
ፊትም በሰፊው እንደሚታወሱ ቀደም ሲል 
የጠቀስነው የጓድ ሊቀመንበር መንግሥቱ 
ኃይለማርያም የመስከረም ር ቀን ፲ከ፻ሮ፪ 
ንግግር አስተማሣ'ኝ ተስፋ ነው ። 


ሌላው ለሶሺያሊዝም ምሦሥረታና ግንባታ 
'የሕዝቡን ወኒ በነጠላም ሆነ በቡድን የሚ 
ጠይቅው ቺ፻ግንነት ሠርቶ--አደሩ ሕዝብ 
እለት ከእለት በሚያደርገው የሥራ እንቅስ 
ቃሴዎች በምርምርና በፈጠራ እየተካነ የም 
ርት ውጤትን የማስፋትና የማሳፍፎግ ፤ የማ 
ላቅና የማጥራት ትሳትፎው ነው ። እንዲ 
ፁም ለስይው ሕዝብ የአኗኗርና የእስተላ 
ስብ ነፃነት ብቃት በትምህርት ለማነፅ በሚ 
ደረገው ዝመቻ ሀቀኛውን ልእልና ስፊው 
ሕዝብ እንዲጐናጸፍ በሚደረገው ትግል 
ውስጥ ያለው የተለያዩ ትሳትፎዎች የሕዝ 
ባዊ ጀግኖች መመንጪያ መሆኑ የታወቀ 
ነው ። ለዚህም ጄግንነት የሰፊውን ሕዝብ 
ቆራጥነትና ዝግጁነትን የሚጠይቅ መሆኑ 
የሚያጠያይቅ አይደለም ። ዛሬ በየፋብሪ 
ካው የሚካሔደው የኩከብ አምራቾች ወዛ 
ደሮች ሠራተኞች ሽልማት ትኩረት የነገዎ 
ቼን «የሥራ ጀግኖች» «የፈጠራ ጀግኖች» 
የመሳስሉትን ለማመንጨትና ለማደርጀት 
የሚረዳ ዝግጅት ነው ። 


እነዚህና ሌሎችም የትግል መድረኮች 
ለታሪክ ጸሐፊዎችና ለኪነት ሰዎች ሀብታም 
የፈጠራ ምንጮች ናቸው ። ሀገራችን በብዙ 
የሁኔታዎች መልክ ስትገመገም ፤ በጂዎግ 
ራፊ መልክአ ምድሯ ብዙ ገፅታዎች የምታ 
ሳይ ፤ ባለፉት ዘመናት ታሪኳ ብርቅ የሆኑ 
ድርጊቶች የሚታወሱባት ፤ የሕዝቦቿ አንድ 
ነት ሂይትና የዛሬው አብዮታዊ እንቅስቃሴዋ 
ሁሉ የሚያስገጄቸውና የሚፈጥሯቸው ጀግ 
ኖች የማያልቄ የፈጠራ ምንጮች ናቸው ። 
ይህ የማያቋርጠው የአንድነትና የልማት 
ትግል ጥያቄ እንደጥቁር አባይ የማያቋርጥ 
የጀግንነቅ ሀብት ወንዝ ነው ። የዚህ ወንዝ 
አድምቅ ከሆኑት ተክሎች አንዱ «ቴዎድ 
ሮስ» ላለፉት ፳፻፲፪ ዓመታት ለምን የታሪክ 
ተመራማሪዎች ፤ የደራሲያን ፤ የሰአሊያንና 
የሌሎች የኪነት በለሙያዎችን ህሊና ሳያ 
ቋርጥ በመሳብና በመኮርኮር የፈጠራ ምንጭ 
እንደሆነ በምሳሌነት ለመጠቆም ነው የሚ 
ከተለውን አጫጭር ግምገማ በየፈርጁ ለማ 
ድረግ የፈለግሁት ። 


ጥቅምት 1974 





ቴዎድሮስ በታሪክና 


በዜና ሳይንስ ዓይን 


የቴዎድሮስን ታሪክ ለመጻፍ የተነሳሱ 


በርከት ያሉ ግዴታና ተግባር ያላቸው የውጭ 
ሀገር ሰዎችን እናገኛለን ዞ, 

በመጀመሪያ ደረጃ ቴዎድሮስን በቅርብ 
ያዩና ያወቁት ሲሆኑ ሌሎቹ ደግሞ ስለ ቴዎ 
ድሮስ ከልዩ ልዩ መረጃዎች በመነሳት ለመ 
መራመርና ታሪክ ለማስተማር የተነሳሱ 
በለሙያዎችና የታሪክ ምሁራን ይገኛሉ ። 

የቴዎድሮስ ስም ዓለምን ሊከፋፈሉ በተ 
ነላሱት የ፲፪ኛው ምእተ ዓመት የቅኝ ግዛት 
ተስፋፊ እገሮች ምሁራን ዘንድ ከፍተኛ 
ሥፍራ ይዚል ። ለምሳሌ በለንደን ፤ በፓሪስ፤ 
በሮማ ፤ በማድሪድና በአምስት የጀርመን 


የ. ሽኳናቺቹ:፡ ፤ 22 :፣ 
መስለ... ኣ ደሴት 

“በሰል. 
| እ ) ፐ 


24 ፖሩ% 
መ...” › 


ከተሞች እንዲሁም የእንግሊዝ ጦር ኃይል 
በሰፊው ተደራጅቶ በሚገኝበት በህንድ 


አገር በቦምቤይ ከተማ ከ፲ቿ፻ጻ፳--፲፳፻ጽ፳ 
ድረስ 88 የጽሑፍ ሥራዎች ቴዎድሮስንና 
ኢትዮጵያን በሚመለከት ረገድ ብቻ ታት 
መዋል ። ከነዚህም መካከል ፳ በእንግሊ 
ዝኛ ፤ ስድስት በፈረንሳይኛ ፤ አንድ በኢጣ 
ሊያንኛ ፤ አንድ በእስፓንኛ ፤ ሰባት በጀር 
መንኛ የታተሙ ናቸው ። በመጻሕፍት 
በመጽሔትና በጋዜጣ እንዲሁም በሪፖርት 
ቅርጾች ይገኛሉ ። ይህ ወቅት የቴዎድሮስ 
ስም በኢትዮጵያና በአውሮፓ የገነነበት 
ዋናው ምክንያት ንጉሱ በስልጣን ላይ እን 


ቴዎድሮስ ጐግደር ያሠራው መድፍ 


ስኩትለው ኩፍ 
በተለይም ከእንግሊዝ 


#8» ያ #/ '1 "ኒ ፣ #፪1 ዖ #፪› 


ክፍትኛ የጴአመሣ 
ባባት የመቅደላን ጦርነት ማስከተሉና በዚ 
ያም ጦርነት ላይ የእርሱ እጅግ 
በጣም አሳዛኝ በሆነ ፍጻሜ ማብቃቱ ነበር። 

ይህ እጅግ አሳዛኝ አሟሟት እጅግ ወሳኝ 
የሆነ ትርጉም በመያዙ በሞተበት ሰሞን 
ብቻ ፳ቿ የሚሆኑ የፅሑፍ ሥራዎች (ከዚ 
ህም ሊበልጡ ይኽፅሉ) ለህትመት ቀደም 
ሲል በተጠቀሱት ሀገሮችና ቋንቋዎች ስለ 
ጀግንነቱ በማውሳት ታትመዋል ። የፅሑፍ 
ሥራዎቹ የተለያየ ዓላማና ግብ ቢኖራቸውም 
ቅሉ በምሥራቅ አፍሪካ በጥቁር ሕዝቦች 
መካከል ለቅኝ ግዛታዊ መስፋፋት አመቺ 
ያልሆነ ክንድ ያለው ሕዝብና መሪ መኖሩን 


ማክ 
ሕይወኅ 





“2፡25 “ክር ቂሙ ል፡፡፡ 
ወደ መቅደጳ ሲወሰድ ፤ 
የሚያወሱ ነበሩ ። የለንደን ብዕሮች የታላ 
ቂቱ ብሪታኒያ የዲፕሎማቲክና የጦር ልዑ 
ካን የፈጸሙትን ግዴታና ያጋጠማቸውን 
ችግር ፤ የከፈሉትን መስዋእትነትና የተቀ 
ዳጁትን የመቅደላን ጦርነት አሸናፊነት የሚ 
ያወሱ ከመሆናቸውም በላይ የነሱ ትክክለኛ 
ያልሆነው ጦርነት ለመብታቸውና ለክብራ 
ቸው ሲባል የተደረገ የስለጠነና የማይደፈር 
መንግሥት ተግባር እንደሆነ ሲያወሱ የቴ 
ዎድሮስን ጨካኝነትና የኢትዮጵያን ሕዝብ 
ኋላቅርነት የሚያጥላሉና የሚተርኩ ነበሩ። 
ይሁን እንጂ የቴዎድሮስን ገፅታ በቪህም 
ሆነ በዚያ አልቀው;ከማውጣት ሊገቱ አል 


የካቂት [3] 





ቻሉም ። ታሪክ የራሱ ኃይል አለውና ። 

የመቅደላው ጦርነት ውጤት ለእንግለ, 
ዞች ተሸናፊነት እንጂ አሸናፊነት እንዳል 
ሆነ ተቀናቃኞቻቸው የሆኑት ፈረንሳዮችና 
ጀርመኖች ጸ፳ሐፊዎምች በወቅቱ እንደፖለቲካ 
መሣይዮ ተጠቅመውበት የቴዎድሮስን 
ታሪክ የትኩረት ነጥብ በማድረግ ጽፈዋል። 


በተለይ ከ፲፳፻፳፳--፲፳፻ድ፳ ባለው ጊዜ 
ውስጥ በአምስቱም ታላላቅ የአውሮፓ ቋን 
ቋዎች ተፅፈው የወጡት የፅሑፍ ሥራዎች 
ምንጭ የሆኑት ወደ ዜትዮጵያ በሚሲዮና 
ዊነትና በዲፕሎማትነት የመጡ ሰዎች ስለ 
ሆኑ የወቅኮን ኢትዮጵያንና የቴዎድሮስን 
አኗኗርና አስተሳሰብ እንዲሁም ሰውዬው 
የነበሩትን የላቁ.በጐ ምኞቶች በየመልኩ 
በዓይን ምስከርነት የሚያወሱ ነበሩ ። 
ከ፲ሯ፻ድጵ--፲8፻ ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ 
ስለቴዎድሮስ የሚትርኩ ፅሑፎች ቁጥራ 
ቸው በጣም ያንሳል ። እነዚህም ፲፳ ብቻ 
ሲሆኑ ሾ፻ በእንግሊዝኛ 8 በፈረንሳይኛ 8 በኢ 
ጣሊያንኛ ለጊዜው የምናውቅው ነው። በዚህ 
ወቅት እንግሊዝ ፈረንሳይና ኢጣሊያ ወደ 
ኢትዮጵያ ለመግባት የሚጫወቱት ሚና 
በቀይ ባህርኖ በሜድቴራንያን ባህር መካ 
ከል ከሚከፈትው የስዊስ ካናል ጋር የተያ 
ያዘ ሆኖ ይገኛል ። በተለይም ኢጣሊያ በኢ 
ትዮጵያ ላይ የጐላ ትኩረት እንደነበራት 
የታወቀ እንደመሆኑ የዚህን መሪ ጀግንነ 
ትና ታሪክ ከሌሎቹ ይልቅ በዚህ ወቅት በይ 
በልጥ ማስጠናቷ ለትምህርታዊ እውቀት 
ብቻ የተተለመ እንዳልነበረ ግልፅ ነው ። 
በዉቅላላው ከቴዎድሮስ ሞት እስከ ፲8ኛው 
ምእታመት መጨረሻ ድረስ ከጓ፻ጅ በላይ 
የሚሆኑ የውጭ ሀገር ሰዎች የታሪክ፤ የጉዞ 
ማስታወሻና የሪፖርት የፅሑፍ ሥራዎ 
ችን በህትመት መልክ በኢትዮጵያ ጥናት 
ካታሎግ ውስጥ በ5 ዓለም አቀፍ ቋንቋዎች 
ተሰብስበው እናገኛለን ። | 
በ፳ኛው ምእታመት የመጀመሪያዎቹ 
2፳ ዓመታት ውስጥ ደግሞ ፲ ፅሑፎችን 
ብቻ በ፪ የአውሮፓ ቋንቋዎች ተጽፈው እና 
ገኛለን ። ሮማ ፤ ሎንዶን ፤ ፓሪስና በርሊን 
ውስጥ የታተሙት የቴዎድሮስን ጀግንነት 
የሚተርኩት ጽሑፎች በደብተራ ዘነብና 
ወልደ ማርያም መዋእለ ዜና ላይ የተመሠ 
ረቱ ትርጉሞችና ሀተታዎች እንጂ ባለፉት 
፳፪ የ፤፪፪ኛው ምእታመት እንደወጡት 
ያሉት አይደሉም ። በዚህኛው ክፍል 
ውስጥ (፲፪፻--፲8፻2፻) ዓለም በከፍተኛ 
ውጥረት ውስጥ የነበረችበት ወቅት ነበር ። 


በ4 የካቲት 





ሁለት ታላላቅ የዓለም ጦርነቶችና ዓለምን 
ከሁለት የአይዲዎሎጂ ትግል ውስጥ የጣ 
ለው የኩሙኒስቶች ተግባራዊ እንቸስቃሴና 
ሶሺያሊስታዊ አብዮት የተካሔደበት የዓ 
ለም ሕዝብና ምሁራን የልብ ትርታ ወይ 
እለት ከእለት ጭንቀትና ሥጋት ውስጥ የገ 
ባበት ጦቅት ስለነበርም ጭምር ይሆናል ። 
የቴዎድሮስ ጀብዱና ወኔ ለውጭ ሊቃው 
ንት ህሊና የሚስብ ማግኔት አልነበረም ። 


ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ፍፃሜ በኋ 
ላ ግን በሀገር ጦስጥ ምሁራንና በተለይ 
በውጭ ሊቃውንት ዘንድ የቴዎድሮስ ገፅ 
እንደቀድሞ የተለየ ስሜትና ትኩረት እያ 
ገኘ ሲሄድ ይታያል ። ይህ ወቅት የአፍሪካ 
አገሮች ለነፃነት ትግል ያደረጉበትና የፖለ 
ቲካ ነፃነትም ከሞላ ጐደል የተጐናጸፉበት 
ነው ።። ከዚያም በላይ ከጦርነቱ ማግስት ወዲ 
ያውኑ የሶቪየት ኅብረትንና የሞንጐሊያን 
ፈለግ በመከተል በርከት ያሉ ሀገሮች ሶሺ 
ያሊስት ሥርዓትን በአዲሱ ብሔራዊ ዲሞ 
ክራሲያዊ ፕሮግራሞች በመመራት አብዮ 
ቶች ያካሔዱና ብሔራዊ ነፃነትን የተቀዳ 
ጁበት ወቅት በመሆኑ ግለሰቦች በቻሪክ 
ውስጥ ጳብሔራዊ አርነት ሲባል የተጫወ 
ቱት ሚና በሳይንሳዊ ጥናት አኳያ ሰፋ ብሎ 
የተገለጸበት ወቅት ሆነ ። ጉባኤዎች በልዩ 
ልዩ አቅጣጫ ሲካሔዱ ብሔራዊ ጀግኖች 
በየሥፍራው የተጫወቷቸው ሚናዎች ተወ 
ስተዋል ።። አሳታሚ ድርጅቶችም ለማሳተም 
ተሻምተዋል ። ዘ 


በዚሁ አኳያ እጅግ ጥቂት የሆኑ ኢትዮ 
ጵያዊያን ምሁራን በዓለም አቀፍ ፤ አፍሪ 
ካና ኢትዮጵያ ነክ ጉባኤዎች ላይ የቱዎድ 
ሮስን ገፅታ በማጥናት ፅሑፎችን አበርክተ 
ዋል ። የጋናው ዳርክዋህ ሥራ ሲገመገም 
አፍሪካዊ ምሁራን የቴዎድሮስ ጀግንነት 
የጥናታቸው ትኩረት መሆን መጀመሩን 
ያመለክታል ። ዘመኑ የራስ ፍለጋና የራስ 
መለዮ ማውጫ ዘመን በመሆኑ ለነዚህ አህ 
ጉራዊ ምሁራን የቴዎድሮስ ተጋድሎ በአ 
ሀጉሪቱ ታሪክ ውስጥ የሚኖረውን ሥፍራ 
በሚገባ ለመወሰን የሚደረገው ጥናት ከእ 
ራስ ፍለጋው አኳያ ገና ብዙ ትርጉም የሚ 
ጠይቅ ነው ።ይሁን እንጂ ባለፉት ቋ፳ ዓመ 
ታት ውስጥ (፲8፻8፳--፲፪፻ኩ) ከጓ58 በላይ 
የሚሆኑ የዕሑፍ ሥራዎች (ለጊዜው የዚህ 
ፅሑፍ አቅራቢ እንደሚያውቀው) በውጭ 
ቋንቋዎች የህትመትን ብርሃን አግኝተዋል። 
በቅርቡም በሶቪየት ኅብረት ውስጥ «ኢት 
ዮጵያ ፤ ከብትንትንነት ወደ ፖለቲካዊ ማዕ 





ከልነት» በሚል ርእስ የኣብዮታኝ 
ካዊ የጀርባ ገፅጋ 
ሳይንሳዊ ጥናት በታትመው መጽሐፍ ውስጥ 
የቴዎድሮስ ታሪካዊ ሚና በሀገሪቱ ዋህድ 
ነት ውስጥ ከፍተኛ እንደሆነ ተገልጺል ። 
በዘመናችን አንቱ የተባለው የታወቀው 
ደራሲ ሀዲስ አለማየሁ ባንድ ወቅት ኢት 
ዮጵያዊያን ታሪክ መሥራት እንጂ መጸፍ 
አይችሉም ያለው እውነት በዚህ በዓለም 
አቀፉ የቴዎድሮስ ጀግንነት ልህቀት ላይ 
እንኳ በተደረገው እንቅስቃሴ ያደረግነው 
ትሩፋት በጣም አነስተኛ መሆኑ በቂ ምስ 
ክር ነው ። እንኳን በውጭ ቋንቋዎች እንቅ 
ስቃሴ ተርቶ በሀገር ውስጥ ቋንቋዎች እንኳ 
ከተክለጸድቅ መኩሪያ የኢትዮጵያ ታሪክ 
ምዕራፍና ከጥቂት ትርጉሞች በስተቀር የነ 
ዘነብና ወልደማርያም መዋዕለ ዜናዎች እንኳ 
በሚገባም እንዲታወቁ አልተደረገም ። በአ 
ዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በቴዎድሮስና በዘመኑ 
ጉዳይ ተጠሪ ምሁር የነበረው እንኳ በትው 
ልድ ኢትዮጵያዊ ያልሆነ የውጭ ሀገር ዜጋ 
እንደነበር ግልፅ ነው። 


ይህ ስምና ገፅ ፤ይህ ሰውና ባህርዩ በዚች 
በዘመናዊቱ ዓለም በኤኩኖሚ እድገት 


ለመመልከት በትዷ/ 


ጋጅራ እ. ልን ሬን ኣሻ 
የእንግሊዝ ጦር ኃይል መቅደላን ሲከብ ፤ 
ሁዋላ--ቀር በሆነችና ለፖለቲካዊ ነፃነት 
ከፍተኛ ተጋድሎ ባደረገች ብቸኛ የሆነ 
ታሪክ ባላት አገር ውስጥ የተወለደውና የኖ 
ረው በመሪነትም የሠራው በተጋዳይነትም 
የታገለው ኢምፔሪያሊዝም ከመቼውም 
ይልቅ ለዓለም ሕዝቦች ነፃነት ፤ ፍትህ እኩ 
ልነትና ሰላም አስጊና አስፈሪ ሁኔታዎች 
በመፍጠር ጠላትነቱን በሚያረጋግጥበት 
ወቅት በአንፃሩ የነፃነት ፤ የፍትህ የእኩል 


ጥቅምት 1974 





! 
| 
| 
| 
| 
| 


ነት የልማትና የሰላም ተጋዳይ ጀግኖች ኢም 
ፔሪያለ/ዝምን ለማዳከም በያለበት መስዋ 
እትነትን በልዩ ልዩ ቅርፅ እየክፈሉ ነወ ። 
ኢምፔሪያሊዝም ካለም እስካጠፋ ድረስ 
ብሔራዊና ዓለም አቀፋዊ ፲ግላዊና ሕዝባዋ 
ጀግኖች በከፍተኛ ወኔ እንደሚታገሉት የማ 
ያጠራጥር ነው ። ስለሆነም የለፉት ኛግና 
ችና የዛሬዎቹም ጭምር የዥጅግንነት ታሪካ 
ቸው ሁልጊዜ አብነትና ትገናቸው ስለሆኑ 
በሚገባ መጠናትና ሕዝቦች ዝንድ በትርብ 
እንዲዶርሱ ማድረግ የዘመኑ የታሪክ ምሁ 
ራን ግዴታ ነው ። 


በ፲8፻፳፻ኛ በግንቦት ጦር የጓድ ሊቅምን 
በር መንግሥቲ ኃይለማርያም የጐንደር ጉብ 
ኝት መቅደላና መተማን አትፎ «ኢትዮጵያ 
ያላት የታረክ ቅርስ በጥቁር ዓለም ውስጥ 
ጥንታዊ ጀግንነትና ብልህነት በዓለም ላይ 
የሚያንጸባርቁና የሚያኩሩ ናቸው ኦ» የሚ 
ለውን እምነት የሚያጠናክር ሆኗል ። 


ቴዎድሮስ በጥበባዊ 
ስነጽሑፍ ውስጥ 


(በደራሲያን ዓይን) 

ስለቴዎድሮስ በኢትዮጵያዊያን ምሁራን 
ከደዴብተትተራ ዘነብና ወልደማርያም እንዲሁም 
ከተክለ ጸድቅ መኩሪያ«የኢትዮጵያ ታሪክ» 
ዘመነ--ቴዎድሮስ ምዕራፍ ሌላ ትኩረት 
ያሳዩ ምሁራን ለጊዜው ጥቂት መሆናቸውን 
በታሪክ ምሁራን አይን በሚለው ክፍል 
ውስጥ አውስተነዋል ። ይሁን እንጂ ለኢት 
ዮጵያ ጥበባዊ ስነፅሑፍ ሰዎች ደግሞ የቴ 
ዎድሮስ ስምና ተጋድሎ አደፋፋሪ የስነ 
ጽሑፍ ምንጭ ሆኖ እናገኘዋለን ። 


በቅድመ አብዮት ዘመናዊት ኢትዮጵያ 
የስነጽሑፍ ባህል ውስጥ በመጀመሪያ 
ሁለት ደራሲያን እጅግ ተፃራሪ በሆነ አመ 
ለካከት ቴዎድሮስን ለመሳል ሞክረዋል ። 
እኒህ ሁለት ደራሲያን በቀድሞ ሥርዓት የገ 
ዥው መደብ አባላት የነበሩ ሁለቱም ከደራ 
ሲነታቸው ጐን ከፍተኛ የመንግሥት ባለ 
ሥልጣን የነበሩ ናቸው ። የ«ቴዎድሮስ» 
ድራማ ደራሲ ግርማቸው ተክለ ሐዋርያት 
ቴዎድሮስን የድራማው ማዕከላዊ ሃያል ገጸ 
ባሕርይ በማድረግ ለኢትዮጵያ አንድነትና 
ዕድገትያደረገውን ተጋድሎ አልቆ በማሳየት 
- በመቅደላ ጦርነት ላይ እንዴት ሕይወቱእን 
ዳጸፈ የሚተርክ ድራማ ነው ። የደራሲው 
አቋም በብሔራዊ ስሜት ግንባታ ላይ የተ 
መሠረተ በጐና ተራማጅ አመለካከት የተ 


ጥቅምት 91974 


ሞላው ነው ዞ 


የኢትዮጵያ 


ፍውራማው የቀረበበት ወትት 
በሔራዊ አንድነት 
አዲስ ግንባታ ላይ የነበረበት ጊዜ ስለሆነ 
የደራሲው የቀስቃሽነት ተግባር በታሪነ] 
ላይ መ”መጮሥ'ረቱ እኞግ የሚያስመስግነወ 
ነጡዞ። ይሁን እንጅ ድራማው በራሱ ይዘት 
ብዙ ሊነገርለት የሚችል ነው ። 


ህእኣው፡ 


የ« ጣይቱ ብጡል እ» ደራሲ መኩንን እን 
ዳልካቸውጦ ፲8ዛፃ እስከዛፊ ስለቴዎድሮስ 
1; ትጸፉት ሁሉ የተለየ የልበወለድ ድር 
ሰት ያቀረበ ነው ። በድርሰቱ ውስጥ ጣይቱ 
ንና ቴዎድሮስን የድርሰቱ ማዕከላዊ ኃያል 
ገጸ ባሕርያት በማድረግ የሰናይና የእኩይ 
ተምሳሊት ገፃት ስዕል ይሠራል ።ዞ ቴዎድ 
ሮስን ለማስጠላት በኢትዮጵያ ውስጥ ከተ 
ጸፉት የፈጠራ ጽሑፎች መካከል ብቸኛ 
ውና የመ፻መሪያው ቢሆን ነው ። ምናል 
ባትም  የግርማቸውን ዓላማ ለመግታት 
ይሆናል ባንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ የወጣው። 
በመኩንን እንዳልካቸው ብዕር በመጨረሻ 
ላይ ሊካድ ያልተቻለው ቴዎድሮስ ለኢት 
ዮጵያ አንድነት ያደረገው ጀግንነት ነው ። 


ይሁን እንጂ ከነዚህ ሁሉ ጽሑፎች በሁ 
ዋላ የመኩንን እንዳልካቸውን ፈለግ ሳይ 
ሆን የግርማቸው ተክለ ሃዋርያትን ፈለግ 
በመከተል የታወቁት የቅድመ አብዮት 
ወጣት ደራሲ ጸጋዬ ገብረ መድህን ፤ 
በእንግሊዝኛ ቋንቋ የቤተ መንግሥት ልዑ 
ላን ደም ከሰይፊውሕዝብ ደም ያልተለየ 
መሆኑን በቴዎድሮስ አንደበት አማካይነት 
ተቃውሞውን በማቅረብ ይጽፋል ። ጸጋዬ 
ገ/ መጽሀን በእንግሊዝኛ ሲያቀርብ ሁለት 
ዓላማ ያለው ይመስላል ። አንድ በደራሲው 
ኅሊና ውስጥ እንደ ቋያ እሳት ሲያጋየው 
የነበረውን ሃሳብ በአማርኛ ጽሑፍ ላን 
ሱሩ እንደማይፈቅድለት በመፍራት ሌላው 
ደግሞ ይህንን አፍሪካዊ ጥቁር ጸረ--ኢም 
ፔሪያሊስት ጀግና ለውጭ ዓለም ትግሉንና 
ምኞቱን ለማሳወቅ መሆኑን የማያጠራጥር 
ነው ። ይሁን እንጂ በ፲8ዛ፳፳ የአጫጭር 
ድራማዎች ጥምር ዝግጅት ሲቀርብ በከ 
ፊል በአማርኛ እንዳቀረበው የሚታወስ 
ነው ። 

የመኩንን እንዳልካቸው አቋም ትክክል 
ያለመሆኑን የግርማቸውና የጸጋዬ ድራማ 
ዎች ብቻ ሳይሆኑ « የቴዎድሮስ እንባ » 
ደራሲ ብርሃኑ ዘርይሁን ፲8፪ቋ3፳ በልበወለድ 
ድርስት የ«አንድ ለእናቱ » ደራሲ የአቤ 
ጐበኛ ፲፪8ዛጆ፳ጸ ሥራ በተከታታይ ወጥተ 
ዋል ። እነዚህ ደራሲያን በወቅቱ የኅሊና 


›፡ ፡ ሰነ(ር"ዐንነ ኻ ፤ ንት 
፣» ፖጐ ቨሸ[ 3) 'ኣ ቲ ነ? !]ማት«/ገኅ 


ለላ ፐውወዳይሓ ራሽ] ሳላ 


ዋል ቢባል ማጋነን አይሆንሃ ኮለ፤ 
ብርሃኑቕ ዘርይሁን በቴዎድሮስ ላይ በግለ 
ጥላቻ ተነስተው ለፀረዘ“ሥልጣን መሣሪያ 
የሆኑትን « እኩይ » ገፃት ሴራቸው ምን 
እንደሚመስል ፈልቅቆ በማውጣት እንዶ 
ደብተራ አክሊሉ ባሉት በህርያት አማካ 
ይነት በበቂ ለማጋለጥ በመቻሉ ቴዎድሮስ 
ለምን በመጨረሻው ዘመኑ ጨካኝ እን 


ደሆነ ለሀገሩ ያለው ምኞት እንዴት እንዳ 
ልተሳካና ብቸኛ ሆኖ መቅረቱንና የውጭ 
ወራሪዎች ባጠመዱት ወጥመድ ላይ የእ 
ሳት እራት ሆኖ እጅግ አሳዛኝ የሆነ አወዳ 
ደቅ የደረሰበት መሆኑን ያሳዩናል ። የዚህ 
ጥናት ዓላማ የየድርሰቶቹ ይዘትና ቅርፅ 
ትንተና ባይሆንም ቅሉ « በቴዎድሮስ 
እንባ» ና «በአንድ ለናቱ» መካከል በብዙ 
አኳያ የተለያዩ ግቦች ቢኖሩም የጀግናው 
ፍጻሜ ከታሪካዊ ሀቁ የተለየ ያለመሆኑን 
የሚያረጋግጡ ሆነው እናገኛቸዋለን ።ይሁን 
እንጂ ብርሃኑ ዘርይሁንና አቤ ጐበኛ ቴዎድ 
ሮስን በአንድ ዓይን ነው የተመለከቱት ለማ 
ለት በጣም ያስቸግራል ። ብርሃኑ የተወሰነ 
መስመር በመያዝ የሴረኞች መንገድ በእ 
ንዴት ያለ መልክና ቅርፅ በጣም ግላዊ 
ከሆነ ፍርሃት ፤ ጥላቻና ቅናት ጋር እንደሚ 
ገለፅ ሲያሳየን በአንባቢያን ሕሊና ውስጥ 
እነደብተራ አክሊሉ ሁልጊዜ እንደሚኖሩና 
የመልካቸውና የቅርፃቸው ጠባይ እንደጊ 
ዜውና ወቅቱ የሚለያይ መሆኑን ነው። አቤ 
ጐበኛ « እንድ ለናቱን » የጻፈው የብርሃኑ 


” ዘርይሁን « የቴዎድሮስ እንባ » በወጣ ማግ 
- ስት ስለሆነ በትረካው ስፋት ላይ ያተኮረ 


ነው። እስከ ጀግናው ግላዊና ቤተስባዊ ሕይ 
ወት ድረስ ይሰፋል ። በስነጽሑፍ ዓለም 
ውስጥ ስፋትና ጥልቀት የሚዋሀዱበት 
ወቅት ጥቂት ስለሆነ አቤ ጐበኛ የነበሩትን 
የዘመኑ ችግሮች በስፋት እንጂ በጥልቀት 
ሊያሳየን እልቻለም ። ብርሃኑ ዝርይሁን 
ጠባብ ርዕስ ወስዶ በጥልቅት ሊገልፅ ችሏ 
ል ፁይህ እንግዲህ እንዴ ደራሲው ፍላጐት 
ና አቅራረብ የሚወስን ነው። የሆነው ሆኖ 
ለብርሃኑም ሆነ ለእቤ ቴዎድሮስ በብሔ 
ራዊ ጀግንነቱ የፈጠራ ምንጭ በመሆን ቀል 
ባቸውን ሊይዝ መቻሉና የተዋጡ ሥራዎ 
ችን ሊያቀርቡ መቻላቸው ዋነኛው ርእሰ 
ነገራችን ነው ። 


ወደ ገጽ 32 ኮሯል 


የካቲት 





ሥነ ጽሑፍ - ለጀማሪ አንባብያን 


መሠረተ ትምህርትን የሚያስፋፉ ኣገ 
ሮች--ኢትዮጵያም ጭምር “ከሚያጋጥሜሚ 
ቸው ዋና ዋና ችግሮች አንዱ ፈደል ቆጥር 
«ቀለሟን የለየ» ጉልማሳ ምን ዓይነት ሥነ 
ጽሑፍ ሊያነብ ይችላል ! የሚለው ጥያቄ 
ነው ። 

አንድ ሰው ፊደል መቁጠርና ስሙን መፈ 
ረም፤ ስልክ መደወል ከቻለ በዘልማድ እነ 
ጋገር መሐይም አይባልም። ዳሩ ግን ቀለል 
ያለ ደብዳቤ መጻፍና በጋዜጣ ከሚጻፉትም 
ንባብ ቃላት (ፓራግራፍ) ውስጥ ጥቂቶቹን 
አንብቦ መረዳት ካልቻለ ትምሀርቱ ስላላገ 
ለገለው አሁንም ቢሆን መሐይም ነው የሚ 
ል አስተሳሰብ አለ ። ነቱ እውነት ነው ። 
ችግሩ በዚህ ብቻ አይገታም ። ፊደል የቆ 
ጠረ ጐልማሳ መሐይም አንብቦ የመረዳት 
ችሎታውን የሚመጥን ሥነ ጽሑፍ ካላገኘ 
በስተቀር የተማረውን ፊደል መርሳት (መዘ 
ንጋት) ያመጣል ። 


ኗፊጆደል ቆጥሮ ንባብ» የሚባል ልማዳዊ 
ከቆጠረ በኋላ የሚያነበው ጽሑፍ በእጁ ጨ 
ብጦ ፊደሎቹ ቃላት፡ቃላቶቹ አረፍተ ነገር፤ 
አረፍተ ነገሩ ትርጉምና የሐሳብ ግንኙነት 
ካልፈጠሩለት በስተቀር ተስፋ ይቆርጥና 
ወደነበረበት ሥፍራ ተመልሶ መሐይም 
ለመሆን እምብዛም አይቸገርም ። 

በሀገራችን ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከኢትዮ 
ጵያም ውጭ አድናቆትን ያተረፈው የመሠ 
ረተ ትምህርት ፕሮግራም ከተጀመረ እስከ 
ሶስተኛው ዙር ድረስ 8 ሚሊዮን ጐልማሶች 
ማይማን ማንበብና መጻፍ እንዲችሉ አድር 
ጓል ።አሁን በመካሔድ ላይ ባለው በአምስ 
ተኛው ዙር የመሠረተትምህርት ዘመቻ አ 
ንድ ሚሊዮን ፳፻3 ሺህ ጀማሪ ጐልማሶች 
ከማይምነት እንዲላቀቁ ለማድረግ ዕቅድ 
ያወጣ ሲሆን ፤ በዚሁ ፕሮግራም የተሳታፊ 
ዎች ቁጥር ከአሥር ሜሊዮን በላይ ሆኖ 
አል #ይህ ታላቅ የምሥራች ነው። 

አንድን ኅብረተሰብ ለማደራጀት፤ የአብ 
ዛኛው ሕዝብ የኢኮኖሚ ፤የፖለቲካና የማ 
ኅበራዊ ኑሮ ሕይወቱ የሚሻሻልበትን መን 
ገድ ለመቀየስ የትምህርት ሚና ምን እንደ 
ሆነ መዘርዘር የሚያስፈልግ አይመስለኝም። 
ሰሁሉጵም ይህ ጽሑፍ የምያተኩረው ፊደል 


ለቆጠሩ ጐልማሶች ምን ዓይነት ሥነ ጽሑ 
ናዓ ቢዘጋጅላቸው ይሻላል በሚለው ጥያቄ 
ላይ ነጡው። 

ፊዶል የቆጠረው ጐልማሳ ማንበብ እን 
ዲችል ለማድረግ ቁጥራቸው በተወሰኑ ታላ 
ት የተጻፈ ሥነ ጽሑፍ ማዘጋጀት ያስፈል 
ጋል። ይኸ ግልጽ ነው። ማንበብ የጀመረ 
ጦ ጐልማላ የተማረውን እንዳይዘነጋ ለማ 
ድረግ በሀገራችን ውስጥ ከተሞከሩት ዘዴ 
ዎች አንዱ በአካባቢው በሚገኘው መደበኛ 
ት/ቤት ትምህርቱን እንዲቀጥል ማድረግ 
ነው።መሐይሙ ከበረታ ይኸም አይከፋም ። 
ሆኖም ፊደል የቆጠረው መሐይም ትምሀር 
ቱን ለመቀጠል ያልቻለ እንደሆነ ምን ዓይ 
ነት ሥነ ጽሑፍ ሊያነብ ይችላል የሚለው 
ጥያቄ አሁንም መልስ ያስፈልገዋል ። 

የመሠረተ ትምህርት ፕሮግራም በአያሌ 
አገሮች ውስጥ ሲሠራበት የቆየ ከመሆኑም 
በላይ፲እንደ ዩኔስኮና የዶክቶር ላውባክ የኢ 
ንተርናሺናል ፊደል ቆጥሮ ንባብ ድርጅትን 


የመሳሰሉት ተቋሞች ሰፊ ጥናት ያካሄዱበት 
መስክ ነው ። የገንዘብ እጥረት ፤ የወረቀትና 


የእትመት ችግር፤ ለዚህ ሥራ ብቁ ሆነው 
የሰለጠኑ ደራሲያንና ጽሑፉን የማከፋፈል 


ችግር ቢያጋጥምም፤ፊደል ለቆጠሩ ጐልማ 
ሶች የሚስማማ ሥነ ጽሑፍ የሚያዘጋጁብዙ 


አገሮችና ድርጅቶች መጥቀስ ይቻላል።ከእ 
ነዚህ ውስጥ ከሁሉም የታወቀው ቀደምብሎ 
የተጠቀሰው የዶክቶር ላውባክየኢንተርናሺ 
ናል ድርጅት ሲሆን‹በአፍሪካ ውስጥ ማሊ ፤ 
ኮንጐ ፤ ቶጐ ፡ታንዛኒያ ፤ ኒጀር ፤ ላይቤሪያ፥ 
ዛምቢያና ቱኒዚያ የታወቁ ኢንስቲቲውሺ 
ኖች እንዳሏቸው ይነገራል ። ከእስያ ክፍለ 
ዓለም ሕንድ ፤ አፍጋኒስታን ፤ ኢራንና ታይ 
ላንድ እንደምሳሌ ይጠቀሳሉ ። ሌሎችም 
እንደ ጃማይካንና ቢኒዙዊላ የመሳሰሉ አገ 
ሮች የቆየ ልምድ አላቸው ። 

የእነዚህ አገሮች የሥነ ጽሑፍ ድርጅቶች 
ለጀማሪዎች መጽሐፍ ለሚያዘጋጁ ደራሲ 
ያን የአጭር ጊዜ ኮርስ ይሰጣሉ ። በእነዚህ 
ተቋሞች ስለሚዘጋጁት መጸሕፍትና ስለሚ 
ሰጡትም አገልግሎት የዩኔሲኮ ድርጅት ሰፋ 
ያለና ጠለቅ ያለ ጥናት እያደረገ የጥናቱን 
ውጤት በመላው ዓለም ያሰራጫል ። 

ፊደል ለቆጠሩ ማይምናን የሚዘጋጀው፣፤ 
ሥነ ጽሑፍ በምን ዓይነቱ አርእስተ ነገር 


ከነጋሽ ገ ማርያም 


ላይ ማተኮር አለበት? አቀራረቡስ እንዴት 
ነው?መጽሐፍ ነው ወይስ መጽሔት?ጋዜጣ 
ነው በራሪ ወረቀት? 

ለእነዚህ ጥያቄዎች መልስ ሰፋ ያለ ጥናት 
ከአደረጉት ኤክስፐርቶች ውስጥ የኢንተር 
ናሺናል ኮሚዩኒኬሽን ፕሮፌሰር የሆኑት 
ዊልበር ቢራም የመገናኛ ዘዴዎች ምሁር 
የሆኑት ሎይድ ስመርለንድና እንዲሁም የታ 
ወቁት ሶሺዎሎጂስት ኤም ኤም ሉዊስ ከሚ 
ሰጡን ምክር ውስጥ አንዳንድ ሐሳብ ልጥ 


ቀስ። 


ፊደል ቆጥረው ንባብ ለሚጀምሩ ጐልማ 
ሶች የሚዘጋጀው ጽሑፍ ምን ዓይነት አርዕ 
ስተ ጉዳይ ይዞ መቅረብ አለበት ለሚለው 
ጥያቄ ከሕይወቱና ከዕለት ተግባሩ ጋር የተ 
ያያዘ ነገር መሆን እንዳለበት ያስረዳሉ ። የአ 
ንባቢዎቹን ፍላጐት የሚጠቅስ ኑሯቸውን 
ለማሻሻል እንዲችሉ የሚያበረታታ ነገር 
መሆን አለበት ።ማንኛውም መሐይም ጐል 
ማሳ ዕድሜው ከጠና በኋላ ለመማር የሚጓ 


ጓው ማንበብና መጻፍ ለዕለት ተግባሩ የሚ 
ሰጠው ጥቅም እንዳለ ሲረዳና ሲያምን ነው። 


አዲሱ አንባቢ የሚያነብበው ሥነ ጽሑፍ 
ከዕለት ተግባሩ ጋር የተያያዘ ሲሆን ለማን 
በብ ያለው ፍላጐት ብርቱ ይሆናል ። አንዳ 
ንድ የጀማሪ ሥነ ጽሑፎች የግብርናን ተግ 
ባር ፥ ጤና ጥበቃን ፤ ዕደጥበባትን፤አዝርዕፅ 
ትን ፥ ከብት ዕርባታን ፤ አትክልትን ፤ የኅብ 
ረት ሥራን፤ማኅበራዊ ኑሮንና ልማዳዊ ሁኔ 
ታዎችን በሚመለከቴ አርእስቶች ላይ ተመ 
ስርተው ይዘጋጃሉ ። 

ሌሎቹ ደግሞ ስለዕለቱ ዜና ስለእውነተኛ 
ታሪክ ፤ ስለየአገሩ አፋዊ ወይም ልማዳዊ ባ 
ህል (አነጋገር) ስለ ልዩ ልዩ አገሮች መሬት 
ና ሕዝብ በተለይ ለሴቶችና ለወጣቶች ስለ 
ሚጠቅሙ ነገሮች ይጽፋሉ ። በእነዚህ አር 
እስቶች ላይ የሚጸፉት የጀማሪ ሥነ ጽሑ 
ፎች ታትመው ከመውጣታቸው በፊት ማን 


በብ ለጀመሩት ጐልማሶች እየቀረቡ ጠቃ | 
ሚነታቸውና ተፈላጊነታቸው ይጠናል።ሙ 
ከራ ይደረግባቸዋል « አንባቢያኑን የሚስ 


ቡና የሚወደዱ መሆናቸው ሲረጋገጥ እየ 
ታተሙ ይበተናሉ። አስቸጋሪ ሆነው ሲገኙ 
ይለወጣሉ ። እነዚህን ጽሑፎች የሚያዘጋ 
ጁት በሙያው የሰለጠኑ ደራሲያን ሲሆኑ ፤ 
አንዳንድ አገሮች ለቪሁ ጉዳይ የሚሆን የ 


ሥነ ጽሑፍ ውድድር እያዘጋጁ ከሕዝቡ ልዩ 


ጥቅምት 1974 





ልዩ ሥነ ጽሑፍ ያገኛሉ ። ለሾጀማ 
ቀርበው ሥነ ጽሑፍ 
#ልእክት ማስተላለፍ አለበት ። በሁለተኛ 
ደረጃ የሥነ ጽሑፉን ባሕሪ (ክሪኢቲቭቨዮቲ 
ሊቲ) የማሰብን ችሎታ ያስተምራል ። 
ዳንበብና መጻፍ ለመሣር ለምን ፈለጋ 
ችሁ ?!? የሚል ጥያቄ የቀረበላቸው የውጭ 
አዝ: መሐይምናን ከስበኑት መልስ ውስጥ 
የሚቀጥሉትን ጠቅሻለሁ ። 
=ጋዜጣ ለማንበብ ፥፤ ልጆቼን ለማስተ 
ማር እንድችል ፥፤ ሥራዬን ለማሻሻል ይረዳ 
ኛል ፥ ለልጆቼ ደብዳቤ ለመጻፍ ፥ በራሴ እን 
ድትማመን ፤ መሐይምነት ካደረስብኝ ሐፍ 
ልትእንድላቀቅ ፤ ሐሳቤን ለመግለጽና ለመ 
ና1ር እንድችል ፥ ቤተስቤንና ዘክመዶቹቼን ለ 
መርዳት እንድችል ፤ የሕይወትን ፈተና ለ 
መቋቋም እንድችል ፤ ለተሻለ ሥራ እንድስ 
ለፍ ወዘተ የሚሉት ናቸው ። 
የሚቅርበው ጽሑፍ የጀማሪውን እንባቢ 
የአስተያየትና የአስተሳሰብ አድማስ ለማስ 
ፋት እንዲቻል ብሔራዊና ኢንተርናሽናል 
የሆነ ዝና ማቅረብ ቢኖርበትም ፥፤ አንባቢ 
ውን የሚስበውና የሚያረካው ስለ አካባቢው 
ስለሚያውቃቸው ሰዎችና ሥፍራዎች ሲጻ 
ፍለትና ሲነገር መሆኑ አያከራክርም ። በጽ 
ሑዬ የቀረበው የሚያውቀው ሰው ታሪክ 
ሲሆን ፥ የመንደሩ የንግግር አርእስት ይሆ 
ናል ። አንባቢዎቹ ነገሩ የሚያስገርማቸው 
ሆኖ ሲያገኙት (ለጋዜጣው) ሥነ ጽሑፍ ኣ 
ዘጋጅ ደብዳቤ ይጽፋሉ ። መካፈል ፤ መና 
ገር ማሰብ ይጀምራሉ ። የማንበብና የመጸፍ 
ፍላጐታቸው እየበረታ ይሔዳል ። «ቅኔ ይፈ 
ላባቸዋል !» 
ፈደል ለቆጠሩ አንባቢያን የሚዘጋጀው 
ሥነ ጽሑፍ በመጽሐፍ ወይም በፓምፍሌት 
መልክ መሆኑ ቀርቶ በጋዜጣ መልክ ቢሆን 
ይመረጣል። ተፈላጊው ጽሑፍ በጋዜጣ የወ 
ጣ እንደሆነ በአንዱ ጋዜጣ ላይ ልዩ ልዮ 
የሆኑ አርእስተ ጉዳዮች (ዜና) ማቅረብ ይቻ 
ጳል ። የጽሑፍና የፎቶግራፎቹ (የሥዕሎቹ) 
አቀማመጥ ዓይን የሚማርኩ ፤ የአንባቢዎ 
.) ቼን ፍላጐት የሚስቡ ይሆናሉ ። እንዶ አጋ 
ጣሚ ሆኖ አንዱ ጽሑፍ ለአንባቢው የማ 
ው ሆኖ ቢገኝ ወይም ቢያስቸግረው 
-ን አርእስተ ጉዳይ ለመምረጥ ዕድል 


ሪዎቹ የማ 


«787 ''ኳ8 “ወ ”/ ህ ' ጊሪ 
በመጀመሪያ ደረጀ 





፲፲ 


ተ 












ዜጣው በተወሰነ ጊዜ--እንበል በሳም 
አግድ ጊዜ ታትሞ ስለሚወጣ ፤ ኣን 

ኔጣው የሚወጣበትን ቀን በጉጉት 
. ጋዜጣው ታትሞ የሚወጣበት 





ፃን የተወስነ ስለሆነ ያለማቋረጥ ታትሞ ይ 


በተናል ። አንባቢው የማንበብ ልምድ ያድር 
በታጵል ዘፀ 


ግ፪ፍግዳ ላይ የሚለጠፍ ጋዜሺዚጣ (ሀል ፔ 
ዮርነ 


ይህ ተለጣፊ ወረቀት ወይም በአንድ 
በኩል ብቻ የተጸፈበት ጋዜጣ የመንደሩ 
ሕዝብ ሊመለክተው በሚችልበት አማ 
ካኝ በሆነ ሥፍራ--በሕዝብ አደባባይ፤በት 
ምህርት ቤት ወይም በሕዝብ መሰብሰቢያ 
አዳራሽ--ውስጥ ሊለጠፍ ይችላል ። የዚህ 
ዓይነቱን ጋዜጣ ለማዘጋጀት አነስተኛ የማተ 
ሚያ መሣሪያ ይበቃል ። አነስተኛዋ ማተ 
ሚያ ቤት ብዙ ሕዝብ ሊገለገልበት የሚ 
ችል የጀማሪ አንባቢዎች ጋዜጣ ልታትም 
ትችላለች ። የማተሚያውም ዋጋ ዝቅተኛ 
ስለሆነ ጋዜጣዋ በነፃ ትሰጣለች ። 


ቋም ሳይሆን የመንግሥትን ድጋፍና የኢን 
ተርናሺናል ድርጅቶችን ዕርዳጋ 
ነው።ለምሳሌ ያህል ዩኔስኮን ፤ 
ኦ- ኤ- ኤስ ና- (የደቡብ አሜሪካ አገሮችና 
ድርጅት) የላውባክን ድርጅት የመሳሰሉ 
ተቅዋሞች ዕርዳታ እንደሚሰጡ የታወቀ 
ነው። ለዚህ ተግባር ደራሲያንን የሚያሰለ 
ጥኑ አገሮች ወይም ድርጅቶች አይታጡም። 


የጋዜጣው አቀማመጥና 
የአሰላለፍ ስልት 


ስለጋዜጣው አቀማመጥና (ሌዴአውት) 
ስለአጻጻፉ ኤክስፐርቶቹ እንዲህ ይላሉ ። 
ለጀማሪዎች የምትዘጋጀዋ ጋዜጣ ጐላ ጐላ 


ጋ.ጠወበ5% ጥ 3 
ማገ በኒዶ“።ዐ 


የዓሰም ባንክ 








መጽሔት --ፊደል ቆጥረው ማንበብ ለጀ ፪፻ 


መሩ ጐልማሶች ሊዘጋጅ የሚችለው 
ሌላ የሥነ ጽሑፍ ማሰራጫ መሣሪያ 
መጽሔት ነው። በመጽሔት መልክ 
በትዘጋጁ ጽሑፎች የሚጠቀሙ አያሌ 
አገሮች እንዳሉ የዩኔስኮ ድርጅት ያስረ 


ዳል ። በዚህ መጽሔት ላይ የሚሠፍሩ 


ትን ጽሑፎች የሚያቀርቡት ለአዲስ 
አንባቢያን የሚሆን ሥነ ጽሑፍ እንዲ 
ያዘጋጁ ልዩ ትምህርት የተሰጣቸው 
ጋዜጠኞችና ደራሲያን ናቸው ። 
ቡሌቲን--በሚሞግራፎ የታትሙ (ጽሑ 
ፎች የሚያዘጋጁ) ብዙ አገሮች አሉ። 
ከእነዚህ ጋር ፖስተር፤ መጻሕፍትና 
ፓምፍሌትን የመሳሰሉ የትምህርት 
ማሰራጫዎች ለመጥቀስ ይቻላል ። 
ዕለታዊና ሳምንታዊ ጋዜጦች በአንዳንድ 
አገሮች ውስጥ በየዕለቱና በየሳምንቱ 
የሚታተሙ ጋዜጦች ለጀማሪ አገሮች 
አንባቢያን የሚቀርብ ጽሑፍ የያዘ 
አንድ ገጽ ወይም ሕላፍ ይመድባሉ። 
ይኸ መልእክት ከጋዜጣው ጋር ይበ 
ተናል ። የዜና ማሰራጫው መሣሪያ 
=--ጋዜጣው እንበል ፦፦ ለትምህርቱ 
ፕሮግራም ድጋፍ መስጠትና ማስተ 
ማር አለበት ። 
ለጀማሪዎች የሚዘጋጀው ጋዜጣ ፤ መጽ 
ሔትምሆነ በራሪ ወረቀትእንዴት ሊጀመር 
ይችላል ? የሚል ጥያቄ ያስከትል ይሆናል። 
የዚህ ዓይነቱ ጋዜጣ በንግድ መልክ የሚቋ 





፡ 
ገቤ ረ =ጄ "ጣረጋ 
.. ዛክ 9). ር ከ ሕክ መ 


ትምህርትን ዕድሜ አይገታውም 


ባሉ ፊደላት መጸፍ አለባት ።አጠር መጠን 
ያሉ የዜና አርእስቶች ይኖሯታል ። ሰፍ ያለ 
ባዶ ቦታ (ስፔስ) ይታይባታል ። (ጽሕፈቱ 
ጥቅጥቅ ብሎ እንዳይታይ ለማለት ነው ፡።) 
ጋዜጣዋ አንዳንድ ሰዎች በተለጠፈችበት 
ሥፍራ እየከበቡ የሚያነቧትና የሥዕሎቹ 
ንም ትርጉም ለመረዳት የሚሹት ማንበብና 
መጸፍ የቻሉት ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ ማይም 
ናኑም ታሪኩን ወይም ዜናውን ሌላ ሰው 
እንዲያነብላቸው ይጠይቃሉ። በነገራችን 
ላይ አያሌ ማይማን የተራቀቀ አማርኛ ፤ 
ኦሮሞኛ ፤ ትግርኛ ወላይትኛ ፤ ወይም ሌላ 
ቋንቋ መናገር ስለሚችሉ ፥ የአጸጸፉን 
ስልት ቀላል አድርገን ስናቀርብ የሚገለ 
ጸው ሐሳብ «የልጅ ነገር ነው » እንዳይ 
ባል ጥንቃቄን ይጠይቃል ። 


ፊደል ለቆጠሩ አንባቢያን የሚቀርበው 
ጽሑፍ በቀላልቃላት፣፤ በአጫጭር ዐረፍት 
ነገሮችና ምንባብ ቃላት (ፓራግራፍ)መህቭ 


ን 2 


የካቲቅ 


ክ.ከ... በ... 


ጋጀት አለበት ።ዞሦጐልማሳውማይም በቀላሉ 

የሚነበብ ጽሑፍ ካላገኘ - በስተቀር የቆጠ 

ረውን ፊደል እንደሚረሳ ቀደም ብሎ ተጠ 

ቅሷል ። ጽሑፉ በደንብ ታስቦበት ከተዘ 

ጋጄ፡ፈስለግብርና ፤ ጤና ጥበቃ*ንድሕና፤ 

መልካም ዜጋ ስለመሆን፤ወዘተ›.--.)አ 

ዲሱ አንባቢ ሁለት ዓይነት ጥቅም ያገኝበ 

ታል ። በአንድ በኩል ዕውቀቱን ሲያዳብር 
በሌላ በኩል ደግሞ የማንበብና የመጻፍ ችሎ 
ታውን ያጠናክራል። በሰሜን ናይጀሪያ ው 
ስጥ ለዚሁ ጉዳይ የሚያገለግል ስምንት ገጽ 
ጋዜጣ ይታተማል ። በሕንድ አገር ለክኖው 
በሚባለው ሥፍራ ፊደል ቆጥረው ማንበብ 
ለጀመሩ ጐልማሶች የሚያገለግል መዝገበ 
ቃላትና በየአሥራ አምስት ቀን የሚታተም 
የቤተሰ። መጽሔት አለ። በላይቤሪያ ውስ 
ጥ ከስድ ት እስከ ስምንትገጽ የምትሆን 
ጋዜጣ በእ፻፪ ብር እያሳተመ፤ በአንድ ኢን 
ች ማስታወቂያ አንድ ብር እያስከፈለ ፥እን 
ዲሁም የጋዜጣዋን አንድ ቅጂ በእነስተኛ 
ገንዘብ እየሸጠ ወጪውንችሎ ትርፍ የሚ 
ገኝ ድርጅት እንዳለ የተጠቀስ ምሳሌ ትመ 
ልክቻለሁ ። 


ሥዕሎች 

ሥዕሎች የራሳቸው የሆነ ትርጉም ኣላ 
ቸው። ሥዕሎቹ የሐሳብ ማስትላለፊያ መሣ 
ሪያዎች ስለሆኑ ለሌላው ሰው እንዲገቡ በጥ 
ንቃቄ መጠናት አለባቸው። የሥዕሉ አቀማ 
መጥ ፥ የብርሃኑ ኃይልና የጥላው ዝንባሌ ለ 
ጀማሪ አንባቢያን ያስቸግራል ። ከጥቁርና 
ነጭ ፎቶግራፍይልቅ ባለቀለም ፎቶግራፍ 
ይመረጣል ። እንዲሁም በመሥመር ከተ 
ሳሉ ሥዕሎች ይልቅ ጀማሪዎቹ ፎቶግራፎ 
ችን ተጨባጭ ሆነው ያገኙዋቸዋል--ይላል 
ስመርላንድ ። መሠረተ ሐሳቡ ፎቶግራፉ 
ሕዝቡ (መንደረተኛው) የሚያውቀው ሰው 
ፎቶግራፍ ቢሆን ይመረጣል ነው። ያልተለ 
መደ ነገር የታሰበውንመልእክት ሊያስተ 
ላልፍ አይችልም ። 


የንባብ ቤቶች 


ለአንባቢያን የሚዘጋጁት ጋዜጦች፤ መጽ 
ሔቶች፤፡ መጸሕፍት ወዘተ-›› በየሥፍራው 
በሚቋቋሙ የንባብ ቤቶች አማካይነት ለጐ 
ልማሶች ሊደርሱ ይችላሉ። በሀገራችን ው 
ስጥ የንባብ ቤቶች መቋቋም ለዕውቀት መ 
ሣሪያ ጠቃሚ መሆናቸው ስለታመነበት 
በአሁኑ ወቅት በከነማ፤ በገበሬ ማኅበራት፤ 
በፋብሪካዎችና በእንዱስትሪዎች አካባቢ 
ቄጥራቸው ወደ ሁለትሺህ የሚጠጋ የንባብ 


የካቲት 





ቤቶች ተከፍተዋል። በከነማና በሌሎቹም 
ሕዝባዊ ድርጅቶች ትብብር ቁጥራቸው እ 
ጅግ በርከት ያሉ የንባብ ቤቶች ገና መከ 
ፈት ይኖርባቸዋል። በእነዚሀ ንባብ ቤቶች 
ውስጥ ለጀማሪው አንባቢ የተዘጋጁት ጽሑ 
ፎች ስለሚገኙ አያሌ አንባቢያን ሊጠቀሙ 
ባቸው ይችላሉ። የጀማሪ አንባቢያንን ችሎ 
ታና ፍላጐት የሚመጥኑትን ሥነ ጽሑፎች 
ለማዘጋጀት የደራሲያን ማኅበር ፤ የቋንቋ 
ዎች አካዳሚ ፤፥ ብሔራዊ የመጸሕፍት ድር 
ጅቶች፤ የሴቶችና የወጣቶች ማኅበራት ሊ 
ሳተፉበት የሚችሉበት ሰፊ መስክ ነው ። 

የዚች ጽሑፍ ዓላማ በጋዜጣና በሥነ ጽ 
ሑፍ አቅጣጫ ለማይሙ ጐልማሳ ትምህ 





ትምህርትን ቦታ 


ርት የሚዳረስበትን መንገድ ለመጠቆም 
ስለሆነ ከሬዲዮ ፤ ከቴሌቪዥን ወይም ከሲ 
ኒማ የሚገኘውን ጥቅም አልነካሁትም። 
ሐሳቡን ለማጠቃለል ያህል የኤክስፐር 
ቶቹን ምክር እናዳምጥ ። በግድግዳም ላይ 
የሚለጠፍ ጽሑፍ ሆነ በየጊዜው የሚወጣ 
ጋዜጣ በአግባብና በጥንቃቄ መዘጋጀት አለ 
በት ።በጋዜጣው ላይ የሚሰፍረው ጽሑፍና 
ሥዕል ፤ የአጻጻፉ ስልትና አቀራረቡ ለጀ 


ማሪ አንባቢ የሚጥምና አንብቦ ሊረዳው. 


የሚችል መሆን አለበት ። ቃሉ ፤ ቀላል ፥፤ 
ፀረፍተ ነገሩ አጭር ፤ አርእስተ ጉዳዩ ከአን 


ባቢው ተግባርና ሕይወት ጋ( 
ሆን አለበት ። አረፍተ ነገና ኮ( 
ሳሰበ አጻጻፍ እንኳንስ ገና ፊደል ለቆጠ 
ጐልማሳ ይቅርና ለተማረውም አንባቢ አደ 
ጥምም ። እያንዳንዱ ዐረፍተ ነገር ሲበዛ ቢ 
ውል ከአሥራ አምስት ቃላት መብለጥ የለ 
በትም ። ግቡ አድራጊ እንጂ (አክቲቭ) ተደ 
ራጊ (ፖሊሲብ) መሆን የለበትም ። 

አዲስ አንባቢያን የማይዳሰበ (አብስትራ 
ክት) ነገር ለማሰብ ያዳግታቸዋል ። ለምሳሌ 
ያሀል ስለሰው ልጅ መብት የተጻፈ ጽሑፍ 
በቀላል ቋንቋ ቢጻፍም እንኳን ጀማሪው አን 
ባቢ ሊረዳው አይችልም ። እዚህ ላይ አንድ 
ነገር መያገም ያስፈልጋል ። ሥነ ጽሑፍ የ 


‹፡።ረዘመና የተ፤ 


መመመ 


...፡ 


3 
=። ል, 


ጤን ር. 
፡ ሓሎ፦-... 


ከ692፡ገ፡፡፡:..፡ሬ::.- 


አይወስነውም ፤ 


ሚቀርብበት አጻጻፍ በቀላል ቋንቋ ቢሆንም 
አስተሳስቡ ለጐልማሳ የሚሆን መሆን አለ 
በት ። ለጐልማሳ የሚቀርበው ሂሳብ ለሕ 
ፃን ከሚቀርበው የተለየ ነው ። 

የመሠረተ ትምሀርትን መስፋፋት ከሚ 
ያፋጥኑት ሁኔታዎች አንዱ ለጀማሪ አንባ 
ቢያን የሚጠቅም ሥነ ጽሑፍ የሚያዘጋጁ 
ደራሲያን ማሰልጠንና የሚነበብ ጽሑፍ በ 
ሰፊው ማስራጨት ስለሆነ ፤ በሀገራችን ው 
ስጥ ያሉት (ኢንስቲቲውሺን) ተቀዋሞችና 
ሕዝባዊ ድርጅቶች አተኩረው ሲመለከቱት 
የሚገባ የተቀደሰ ተግባር ነው ። 


ጥቅምት 1974 


ቀኝ ጌ >ታጵ ሁለተኛው በጣም ጠሊቅ መዝሙር ነው። በመዝሙሮቹ የተለየ የግላቸው የሆነኝ 
ሯ ሜ ሀ ም ማሪ " 

ጠለ.ቅነ-ከን የተገነዘብሠች ካደግሁ በኋላ ጣዕሰሥ 'ዝዝማሬሪ አጳቸወ # በውስጣቸውወ 

ነው።ያእ መዝሙፋ ይመስጠኝ የነበረው ጎለም ፤ ድምፅ ፤ መዓዛ ፤ ጣዕም ፣፤ አካላዊ 


ዮፍታሔ ንጉጫ 
( ፲፳፻፲፪--18፻89) 
ሟቼ --ዮሕንስ አድማሱ (፲ከ፻፳እ እን 


ህላዌ ተባብረው ይገኛሉ ። ወይም በሌላ አነ 
ጋገር ስንኞቼ ለአምስቱ ህዋሳት ደርሰው ፤ 
በእነርሱ አማካይነት ዘልቀው ከህዋላት 


በቃላክቱ ጣዕመ ዝማሬ ነበር።የፊተኛውን 
መዝሙር ግጥሙን በሙሉ ላገኘው አልቻ 
ልሁም ። የኋለኛውን ግን ብርሃንና ሰላም 


ደጸፈው) ይባል በነበረው ጋዜጣ በመሉ ተጽፎ ውስጥይሰማሉ። በቅኔም ሆነ በግጥም በጠ 
ስላገኘሁት ለናሙና በጥቂቱ ከዚህ ተጥሎ  ቅላላውም በኪነት ጽሑና፡ ውስጥ እንዲህ 
አቅራቢ--ልሣነ ዮሐንስ ጠቅሸዋለሁ ። አድርጎ የሚያጽፍ ተራ ተውህቦ አይደለም። 


8 ኮከብ እምኮከብ ይሔይስ ከክብሩ ኔ 
የሚል የኖረ የግዕዝ እባባል እለ ። አንዱ 
ኮከብ በብርሃኑ ፤ በግዘፉ --- በጠቅላላ ትፈ 
ጥሮው ከሌላው ኮከብ ይበልጣል ።እኔን የሚ 
ያስገርመኝ ይኸ እይደለም ። አንዳንድ ከዋ 


ለነክፍለ ዮሐንስ ፤ ለነሥነ ጊዮርጊስ ፤፥ ለነተ 
ክሌ ዘዋሸራ ---»»።ለነዮፍታሔ ንጉሜ የተ 
ሰጠ ልዩ ተሰጥዎ የሚያስቀና የሚያጓጓ 
ግሩም ተውህቦ ነው* 


ዮፍታሔ ንጉሜ የተወለደው በ፲2፻35 


«ወላድ ኢትዮጵያ ለልጆችዋ ብላ 

እጅግ ሳይጥሩባት ሳይዘሩባት አብቅላ 
ስንዴውን ጠብቃ እንክርዳዱን ነቅላ 
ስትመግበን አየን በፀሐይ አብቅላ ። 
ኋላም ትምህርት ቤት ከገባሁ በኋላ በተ 





ክብት አሉ -- በተለየ አጠራር ተወርዋሪ 


የምንላቸው ። በሌሊቱ ህዋ ውስጥ ከአንዱ 
ነው በቅጽበት ነው ። ያንን በጨለማ ግርማ 
የተዋጠውን ህዋ በብርሃን ጐርፍ ሰንጥቀው 
አጥለቅልቅውት ይጠፋሉ ። ተመልካችም 
በመገረም በሚመነጭ ዝምታ ይዋጣል ። 
በኢትዮጵያ የሥነ ጽሑፍ ህዋ ውስጥ ዮፍ 
ታሔ ንጉዔጫ አንድ ታላቅ ተወርዋሪ ኮከብ 
ንበረ ። 
ብሩህ ነጸብራቁ ፤ 
ውበቴና ድምጹ አንድነት ተሰማምተው 
አንድነት ቢበርቁ ። 
የሚያውቅለት ጠፍቶ 
ምሥጢሩን አካቶ። 
ተወርዋሪ ኮከብ በራሱ ነበልባል ፤ በራሱ 
ነዲድ ተቃጥሎ የጠፋ 
ተወርዋሪ ኮከብ በምናየው ሰማይ ነበረ 
በይፋ። 
አዎን ነበረ ። በዚያ ቅጽበት በሆነው የጽ 
ሁፍ ዘመን ዮፍታሔ ፤ የኢትዮጵያን የሥነ 
ጽሑፍ ህዋ በቅኔ፤በግጥም ፤ በመዝሙርና 
ተውኔት የብርሃን ጐርፍ ሰንጥቆት አጥለቅ 
ልቆት ጠፍቷል ። 
- ስለዮፍታሔ ንጉጫ በሕፃንነቴ እናት 
አባቴ ሲያወጉ ፤ ሲወያዩ ፤ አንዳንዴም ሲከ 
ራከሩእሰማ ነበረ። በተለይ አባቴ ከዮፍታሑ 
ንጉጫ ተውኔቶችና መዝሙሮች ውስጥ 
በቃሉ የሚያስታውሳቸውን ስንኞች ሲያ 
- ንጐራጉር እየሰማሁ የዮፍታሔ ፍቅር በሕፃ 
ን ልቡናዬና ስሜቴ ተሳለብኝ ። ያኔ ከሰማ 
- ኋቸው ትዝ የሚሉኝ « አንተ ባላጐዛ 
ጐራዴ ግዛ» እና « ወላድ ኢትዮጵያ ለል 
 ፳ችዋ ብላ / እጅግ ሳይጥሩባት ሳይዘሩባት 
ብቅላ » የተባሉት መዝሙሮች ናቸው ። 





ለይም ሁለተኛ ደረጃ በነበርሁበት ጊዜ ፤ 
በብላታ መርስኤ ኃዘን ሰዋስው ውስጥ የዮ 
ፍታሔ ቅኔዎች ፤ ግጥሞችና መዝሙሮች 
አልፎ አልፎ ተጠቅሰው በማግኘቴ በቃሌ 


አጥንቼ እንደ ዳዊት እደግማቸው ነበረ ። 
መጀመሪያ ምናቤን የመታው ፤ ስሜቴን 
የነካው የዮፍታሔ የቋንቋው ኃይልና ውበት 
ነበረ ። ኋላም ስለቅኔም ሆነ ስለ ግጥም አን 
ዳንድ ነገር ከገረጫጨፍሁ በኋላ ያን መጀ 
መሪያ ምናቤን የመታውን ፤ ስሜቴን የነካ 
ውን የዮፍታሔን የቋንቋ ኃይልና ውበት 
መመርመር ጀመርሁ ። የዮፍታሔ ስንኞች 
መቀነባበር ፤ የዘይቤው ወይንም የስለምኑ 
መተባበርና መዋሀድ ፤ በስተቅኔውም በኩ 
ል የሰምና ወርቁ ፤ የውስጠ ወይራው፤ 
የሰም ለበሱ ፤ የኅብሩና የምርምሩ አካ 
ሔድ እስከዛሬ ከተነሱት ገጣሚዎች ሁሉ 
ዮፍታሔን የተለየ ያደርጉታል ። የዮፍታሔ 
ርቀቱ ፤ በኪነት ሥራው ሁሉ ከሀብት ትን 
ቢት ጋራ የተሳካው የዘይቤው ወይንም የስ 
ለምኑ ስልቱ ልዝብ በመሆኑ አይኮለልም ። 
ወይንም ሊቀዳው አይችልም ። ወጥነቱ የተ 
መሠረተው በዚህ ላይ ነው ።--ንጹሕ የኪ 
ነት ወጥነት ነው ። 


የዮፍታሔ ስንኞች ተተንትነው ውበታ 
ቸው አይረክስም ፤ ለጋነታቸው አይጠፋም። 
ከቶም በተተነተኑ ቁጥር ውበታቸው የበለጠ 
 ይሟላል፤ይማርካል # ምሥጢራቸው አይከ 
ፈልም ። በተተነትኑ ቁጥር የሚጐላው 
ህቡዕ የነበረው የምሥጢር አንድነታቸው 
ነው ። የምጢር አንድነታቸው ከቶ አይፋለ 
ስም በተመረመሩ ቁጥር ውበታቸው ይበልጥ 
እየረቅቀ ምሥጢራቸው ይበልጥ እየጠለቀ 
ነው የሚሔዶው--ከዓመት ዓመት ልምላ 
ሜ ፤ አበባ ፤ ፍሬ እንደማይለያቸው ዕጸዋት 
ናቸው ።ስንኞቹ ሁሉ ፦- በተውኔቶቹም ሆነ 


ጐጃም ደብረ ኤልያስ ነው ።እዚያው ከተወ 
ለደባት አገር ዜማና ቅኔ እየተማረ አደገ ።# 
በቤተ ክህነት ትምህርቱም እጅግ ምስጉን 
ስለነበረ ገና በሕፃንነቱ ቀኝ ጌታ የሚያሰኘ 
ውን የሽማግሌ ምሁራንን ማዕረግ ተቀብ 
ሏል ። በተወለደ በአሥራ አራት ዓመቱ ወይ 
አዲስ አበባ መጥቶ መጀመሪያ በሊጋባ 
ጽሕፈት ቤት በኩል ይሠራ ነበር ። ከዚያ 
በኋላ ግን በዳግማዊ ምኒልክና በተፈሪ መኮ 
ንን ትምህርት ቤት በአማርኛ ቋንቋና በመ 
ዝሙር መምህርነት ሠርቶ ነበር ።ቀጥሎም 
በቅዱስ ጊዮርጊስ ት/ ቤት አስተዳዳሪና ዲሬ 
ክተር ነበር ። ኢትዮጵያ በጠላት በተወረረች 
ጊዜ ዮፍታሔ በወለጋ በኩደ አድርጐ በስ 
ደት ወደ ሱዳን ( ካርቱም ) ሔዴ። 

ዮፍታሔ ከስደቱ በኋላ በ፲፪፻8፻ ተመ 
ለሰ ። « በ፲፪፻ዉ፳ በጥቅምት ወር ለህግ 
መወሰኛ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት 
ተብሎ ታሹሞ በዚሁ ሥራ ላይ እስከ ፲8፻ 
88 ሰኞ ሰኔ ሰላሳ ድረስ ሲሠራ ቆይቶ ፤ 
«ሰኞ በቢሯቸው ሲሠሩ ውለውና አምሽ 
ተው ከቤታቸው ገብተው ከተኙ በኋላ 
በማግሥቱ ማክሰኞ ባልጋቸው ላይ ሙተ 
ው ተገኙ » ተብሎ ተነገረለት ። ማክሰኞ 
ሐምሌ አንድ በመካነ ሥላሴ ተቀበረ ።ዮፍ 
ታሔ ቀደም ብሎ ስለብላቴን ጌታ ህሩይ 
ወልደ ሥላሴ ሞት የጻፈው የእንጉርጉሮ 


መዝሙር ውስጥ የሚከተሉት ስንኞች ይገ 


ኛሉ። 
«ሰውን ሰው ቢወደው አይሆንም እንደ 
ራስ 
ታመህ ሳልጠይቅህ መቅረቴን አት 
ውቀስ 
ባውቀው ነው የመጣሁ እንደማልመለስ 
ይማርህ መሀሪው እስክመጣ  ድረስ።» 
አዎን ፤ ሄደ--ብላቴን ጌታ ህሩይን ሲጠ 









. 


ይቅ ። እንዳለው በዚያው ቀረ ። አልተመ 
ለሰም። 

«አወይ ጥርሴ ሞኙ ዘወትር ይስቃል» 
ያለው ባለቅኔ ፤ በተወለደ በአርባ ሁለት 
ዓመቴ በድንገት ሞቶ ትቀበረ። ያ መዋግደ 
ህሊናው ኢትዮጵያ ሁናው ፤ የጽሁፍ 
ዘመኑን በረቂቅ የጽሑፍ ውበት የፈ፻ው 
8 ድንግል ሀገፊ ሆይ ጥንት ተደንግሎ » 
እያለ አቻ አካል ያላገኘላትን ሀገሩን የዘ 
መረው ባለቅኔ ድንገት ሞቶ አረፈ ። ያእነ 
አጣሁ ወሮታን ፤ እነከምሲን ፤ እነገድሉ 
ንና እነሱንም የመሳሰሉትን ባህርያት የፈ 
ጠረው ባለቅኔ ክንዱን ድንገት ተንተርሶ 
ትኛ ። ምናልባት ቀደም ብሎ መላኩ በጐ 
ሰው (የዮፍታሔ ዝመነኛና የጽሑፍ ተቀ 
ናቃኝ) ለአለቃ እልፍነህ የገጠመው የኃ 
ዘን እንጉርጉሮ ለዮፍታሔም ሞት የኃዘን 
መግለጫ ሳይሆን አይቀርም ። 

«ይቅርአይወራ «የዮፍታሔ» ሞቱ 

ይታወቅ የለም ወይ ድሞጹ በመጥፋቱ» 

ዮፍታሔ ንጉጫ የሞተበት ምክንያት 
ምን እንደሆነ እስከዛሬ ድረስ አልታወ 
ቀም ።እኔም በበኩሌ ጠይቁ አስጠይቄ 
በወግ የሚነግረኝ ሰው አላገኘሁም ። አንዳ 
ንዶቹ እንደሚሉት ከሆነ የገደለው የክ 
ስል ጢስ ነው ። የዚያን ጊዜ «ሰንደቅ ዓላ 
ማችን» ጋዜጣ (ረቡዕ ሐምሌ ፪ ቀን ፲8፻ 
፳፪ ቁ-፲ጵ ገጽ ፳8ል) ስለዮፍታሔ ሕመምና 
ሞት ቀጥሎ የተጠቀሰውን አጭር ማላሰ 
ቢያ ጽፎ ነበር። 

5የሀመሙ አኳኋን በሚገባ ገና አልታወ 
ቀም። የጤና ጥበቃ ጽሕፈት ቤት ይገል 
ጠዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን» 

እስከዛሬ አልተገለጸም ፤ ተገልጦም እን 
ደሆነ ማስረጃውን አላገኘሁም ። 
ገጣሚ ነው። ልዩ ባለቅኔ፤ ልዩ ገጣሚ 
ነው--ሲሉ--ቶሎ የሚሰማው ፤ ጠልቆ 
የሚሰማው ፤ በጥብቅ የሚሰማው የኪነት 


ሰው ነው ። ግልብ ወይንም የወሸኔ ስሜት - 


ሲያልፍም አይነካው ። ግጥሙ ወይንም 
ቅኔው ገና በእንግርቡ ስሜት ይነዝራል ። 

እስካሁን የተጠቀሱት ስንኞች ከተራ 
ወይንም ከግልብ ስሜት ሊመነመ የሚ 
ችሉ አይደሉም ።--በጣም ከሚጨነቅ ፤ 


ስለሚፈጽመው ነገር በጽኑ መዋግድ ከተ 


ያዘ ፤ ከተወጠረ ስሜት እንጂ። 


የዮፍታሔ ጽሑፍ አንዱ መለዮው ሁለት 
ተፃራሪ ኃይል ወይንም ሁነት ወይንም 
ለወ ጋቀናጀት ነው።ይህ ለኪነት 





ጽሑፍ ዓይነተኛ ከሆኑት ዘዴዎች አንዱ 


ነው። 


ይህም ማለት.አንዱን ስሜት በሌላ ተመ 
ላሳይ ወይንም በተፃራሪው ስሜት ማጉ 


ላት ወይም እንዲጠናከር ማድረግ ማለት 
ነው ። ለአንባቢው ወይም ለጸሐፊጦ ኢር 
።ሕዕ የሆነው ስሜት” ከሌላ ጋር በመቀናጀቱ 
ርቱፅ ወይም ቀጥተኛ ይሆናል ። ዮፍታ 
ሔም ኃዘንን ከደስታ ፤ ሣቅን ከልቅሶ 
ወተ - - ። ጥንድ አድርጐ እያጣመደ እያ 
ቀናጀ ጥንድ ጥንድ አድርጐ አሰልፎ ያቀ 
ርብልናል ። የዮፍታሔ አንዱ የታላቅነቱ 
ምሥጢር ከዚህ ውስጥ ህቡዕ ሆኖ ይገ 
ኛል ። ለአብነት የሚከተሉትን ስንኞች 
ይመለከቷል-፦ 


«አወይ የኔ ነገር እንዲያው ተለባብሶ 
መስቀል ተሰላጢን ዘፈንና ለቅሶ።» 
ዮፍታሔ ንጉሜ ወደቅኔና ወደ ግጥም 
ዓለም የገባው የቅኔና የዜማ ትምህርት 
ቤት በነበረበት ጊዜ ነው ። በቅኔና በዜማም 
ጥበብ የታሸው እዚያ ሳለ ነው ። ወደ ቲያ 
ትር ዓለም ግን መቸና በምን ምክንያት 
እንደገባ እርግጡን ለማወቅ ለጊዜው አል 
ቻልሁም ። ይሁን እንጂ ወደዚህ ሥራ ያስገ 
ባው አንዱ ምክንያት አዲስ አበባ ከመጣ 
በኋላ ለአማርኛ መምህርነት መመል 
መሉ ይመስለኛል ። በዚያን ጊዜ በብዛት 
ተውኔት የሚጽፉና የሚያሳዩ መምህራንና 
ተማሪዎች ነበሩ ። የሚያሳዩትም ብዙውን 
ጊዜ በየትምህርት ቤቱና በዘመኑ በነበሩት 
ሆቴሎች ውስጥ ነበረ ። ለዮፍታሔ ወደቲ 
ያትር ዓለም መግባት ሁለተኛ ምክንያት 
የሆነው የጊዜው ሁኔታ ይመስለኛል። በ፲8 
፻ እና በ፲፪8፻፳፳ መካከል ኢትዮጵያ ብዙ 
ተፈትናለች ። ደራሲያኑም የሕዝቡን 
ስሜት ለመንካትና ልቡናውን ለማነቃ 
ቃትም ምናልባት ዋና መንገድ የሆናቸው 
የ«ዘመኑ መድረክ» ሳይሆን አልቅረም ። 
ዘመኑ የጥድፊያ ዘመን ነበር። ዘመኑ የሀ 
ገር ፍቅር የገነነበት ዘመን ነበር ። ዘመኑ 
ኢትዮጵያ በብዙ ፈተና የተፈተነችበት 
ዘመን ነበር።እንደ ዮፍታሔ ያሉትም የኪ 
ነት ሰዎች ስለሀገራቸው በጽኑ መዋግደ 
ህሊና የተጠመዱበት ዘመን ነበር ። ለሐ 
ሳባቸው ፤ ለስሜታቸው ፤ ለጭንቀታቸው 
መክፈያ የሆናቸው የተውኔት ጽሑፍና 
የመድረክ ዓለም ነበር ። ይህ ሁሉ ተደምሮ 
የተወደደ የተከበረና የታፈረ ጥበብ ነበር። 
ለብዙ ሙያ ውሏል ። ዮፍታሔንም ወደ 
ቲአትር ዓለም ከገፋፉት ምክንያቶች ከፍ 


ብለው የተጠቀሱት 
ቀሩም ። 

ያም ሆነ ይህ ዮፍታሔ በተውኔት ድ( 
ሰቱም ሆነ በሌላው አተኩሮ የሚመለከ 
ተው ወደፊትም ወደኋላም ነበር ። የሚ 


ከተለው ግጥም (ቅኔው) ስለኢትዮጵያ የነ 
በረውን ጽኑ መዋግደ ህሊና ፍቅር አግ 
ዝፎ ያሳያል የዘመኑንም መንፈስ ሕያው 
አድርጐ አስቀርቶልናል ምኖ 

አጥንቱን ልልቀመው መቃብር ቆፍሬ 
፡ ጐበናን ከሸዋ አሉላን ተትግሬ 

ስመኝ አድሬአለሁ ትናንትና ዛሬ 

አሉላን ለጥይት ጐበናን ለጭሬ ። 

ተሰባሰቡና ተማማሉ ማላ 

አሉላ ተትግሬ ጐበና ተጋላ 

ጐበና ሴት ልጁን ሊያስተምር ፈረስ 

አሉላ ሴት ልጁን ጥይት ሊያስተኩስ 

አገሬ ተባብራ ታልረገጠች እርካብ 

ነገራችን ሁሉ የእንቧይ ካብየእንቧይካብ። 

ትምህርት እንዲሰፋ ሀገር እንዲጠና 

አራቱ ጉባዔ ይነሱልንና 

መኮንን ደራሶ አሉላ ጐበና 

ሀገራችን ትማር አሁን እንደገና 
ጐበና ከፈረስህ ጋርተነስ እንደገና ። (1927) 

ዮፍታሔ ተውኔትም ሆነ ግጥም መዝ 
ሙርም ሆነ ቅኔ በብዛት መጻፍ የጀመረው 
አዲስ አበባ ከመጣ በኋላ ነው ። በብዛት 
መጻፍ የጀመረው (ባገኘሁት መረጃ መሠ 


ረት) ከ፲8፻፲ቿ ጀምሮ ነው ። እስከ ፲8፻፳፳ 


ድረስ በጠቅላላው አሥራ ስድስት ተውኔ 
ኔቶች ፤ ግጥሞች ፤ ቅኔዎች ፤ መዝሙሮች ፤ 
ዘፈኖችና ልዩ ልዩ ጽሑፍች ደርሷል ። 
የጻፋቸው ተውኔቶች ሁሉ ተደጋግመው 
ታይተዋል ። ትደናቂነታቸውም. ወስን 
አልነበረውም ። ለምሳሌ በ፲፪፻፳8 በሐ 
ምሌ ፲፳8 ቀን ከታዩት ቲአትሮች ዮፍታ 
ታሕ ያቀረበው «እጅግ ደስ ስለአሰኘ ከዚህ 
አንዱን ክፍል ለአዘጋጁ ለአቶ ዮፍታሔ 
ንጉሜጫ ሶስት መቶ ብር ጉርሻ ደግሞ በቀለ 
ባቸው ላይ የቀለብ ጭማሪ ትደርጐላቸ 
ዋል » በማለት የዚያን ጊዜው ብርሃንና 
ሰላም ጋዜጣ ጽፎ ነበር ። 

የዮፍታሔን ፅረፍት ምክንያት በማድረግ 
ሰንደቅ ዓላማችን ይባል የነበረው ጋዜጣ 
« ሥራ አይሞትም » በሚል ርዕስ ቅጥሎ 


': ያለውን ሐተታ አስፍሮ ነበር። 


«ሟቹ አቶ ዮፍታሔ ንጉሜጫ በሕይወት 
ሥጋ ሳሉ ያሳዩዋቸው ቲአትሮች ብዙዎች 
ናቸው ። ከብዙዎቹ እንደኛ አፋጀሺኝ 
የሚባለው ቲአትር በማዘጋጃ ቤት በተቋ 


ጥቅምት 1974 


እ.. 







ቋመው ቲአትር ማስፋፊያ ጽ/ ቤት አሳሳ 
ቢነት ሐምሌ አሥራ ስድስት ቀን (፲8፻8ሀ) 
ከእኩለ ቀን በኋላ በማዘጋጃ ቤት አዳራሽ 
በታየ ጊዜ ከቲአትሩ ድንቅነት በላይ የዶግ 
ሥራ ሠራተኛው ሲሞት ሥራው አለመ 
ሞቱን እላሰበ። - - አፋጄሺኝ እውነተኛ 
መ”ስተዋትነት ያለው ቲአትር ነው ። ከዚህ 
ቀዶም በኢትዮጵያ ውስጥ የሆነውንና 
ፅድሏ ቅንቶላት የተደረገላትን ከፍ ያለ 
ታሪክ ገልጾ ያሳያል ። ይህንንም ከመግለጽ 
በቀር የታይልኩ መግለጫ የሆነ በውስጡ 
ያለ አሠራርና አነጋገር ጠሊቅ ነው ። ልብ 
ይሰብራል።» 


በዚሁ ጋዜጣ ላይ አቶ በለጠ የትባለው 
ስለ ዮፍታሔ ሥራ ከዚህ ቀጥሎ ያለውን 
ይናገራል ። 


ምንም እንኳ አሁን ዴራሲው በመካክ 
ላችን ባይኖሩም የመልካም ሥራቸው 
መታስቢያ ከእኛ ጋር ሆኖ ዘወትር ሲያስ 
ታውሳችቸው ስለሚናር ስለ ቲአትር መጸ 
ህፍታቸው ጥቂት እንድናገር ይፈቀድልኝ 
ዘን ድ እለምናለሁ ። 


8አፍጁሺኝ ለአቶ ዩፍታሔ ንጉሜ የመጀ 
መሪያ ወይንም የመጨረሻ ድርሰታቸው 
እንዳልሆነ መናገር የሚያሻ አይመስለ 
ኝም ። ከ፲8፻፳፳ በፊት በልዩ ልዩ ምሥ 
ጢራት የተትቀመሙና የዝማሬ ጣዕማቸው 
የስሚን ህሊና በሚመስጥ ዜማ የተቀኙ 
አሥራ ስድስት ያህል ቲአትሮችና መዝሙ 
ሮች አዘጋጅትው በየጊዜው ለሕዝብ በማ 
ላጳየታቸው የቲአትርና የድርሰት ሊቅነታ 
ቸው በሰፊው የታወቀ ሆኗል ፤ ስለዚህም 
በቲአትር ድርሰት በመላው ዓለም ከታወ 
ቄትና ስመጥሩዎች ከሆኑት ጸሐፊዎች 
እንዱ እርሳቸው ናቸው ብለን መናገር 
አያሳፍረንም ። 


«እነዚያ የቀድሞዎቹ ድርሰቶቻቸው ሁሉ 
ታትመው ያልተራቡ በመሆናቸው በጠላት 
ምክንያት ስለጠፉ ዛሬ ልናገኛቸው ባለመ 
ቻላችን የሚያሳዝነን ሳይሆን አልቀረም ። 
ቢሆንም ከነዚያ በኋላ በስደት ሀገርና ከተ 
መለሱም በኋላ ይህንኑ ሥራቸውን በታላቅ 
ትጋት ስለቀጠሉ ስምንት ያሀል ቲአትሮ 
ታባ ልዩ ልዩ ድርሰቶች አትርፈውልናል ። 


| ከዚህ በላይ እንደተገለጸው የዮፍታሔ 
ድርሰቶች በጣም ብዙ ነበሩ ። ከተውኔት 


ጥም 3፡ 1974 


ድርሰቶቹ መካከል ስመጥሩ የሆነችው"አፋ 
ቺጀሺኝ' የተባለችው በስደት ላይ ሳለ የጸፋት 
(የተውኔቱ እርሾ ወይንም ጥንስስ በሕሊና 


ው ሲብላላ የቆየ ይመስላል) ተውኔት ናት ። 
ከዚህ ቀደም ብሉ* ስለእነአያ ከምሲና ስለ 
እነአያ ባንትይቀጡ የጸፈው ተውኔትበጣም 
ዝነኛ አድርጐት ነበር ። በ፲በ፻ቋ8 'እያዩ 
ማዘን" የተባለ ለአምስት የተከፈለ ተውኔት 
ጽፎ በደራሲው መሪነት ተዘጋጅቶ ታይ 
ቷል 

ዮፍታሔ ቅኔውም ፤ ግጥሙም መዝሙ 
ሩም በርከት ያለ ነው ። ብዙ ዘፈኖችም እራ 
ሱ ፈጥሮ አውጥቶ ነበር ። «ሙናዬ ፤ የኛማ 
ሙሽራ ፤ አንተ ባላአጐዛ» - -- ጥቂቱ ናቸ 
ው ። ስለዮፍታሔ ንጉዔጫ በሙሉ ለማተት 


አያመችም ። ሆኖም አንዳንድ ነገር በመጠኑ 
እናውሳ ። 


. የዮፍታሔ ዘይቤ ወይም ስለምን የማይ 
ነካው የለም ።የዘይቤው ሁሉ መሠረቱ ብሉ 
ያትና ሐዲሳት ናቸው ። ከዚያም ታሪክን 
ግብርናን ፤ እረኝነትን ፥ የዘወትር ኑሮን 
ዕጽዋትን ፤ አዝርዕትን ፤ ወዘተ-- ከመደበኛ 
ዘይቤው ጋር እያዋሐደ ምትሐታዊ የሆነ 
ውን ቅኔውንና ግጥሙን መዝሙሩንና ተው 
ኔቱን ያቀርብልናል ።ዘይቤው ሁሉን አቀፍ 
ነው። 


የዮፍታሔ አማርኛ ላይ ላዩን ቀላል ወይም 
የዋህ ነው ። ከዚህም በላይ የዮፍታሔ ጽሑ 
ፍ ጌጡ ሁሉ---አፋጀሺኝ ውስጥ አንዱ ባሕ 
ርዩ እንዳለው--ማጠፉ ነው ። እያንዳንዱ 
ስንኝወይንም አረፍተ ነገር ተጨምቆ የወጣ 
ለት ዳግም ወይንም አቡስንት አረቄ ነው ። 
ለመረዳት በብዙ ፈርጅ ማስተንተን ያስፈ 
ልጋል ። የጽሑፉ ውበትም ሆነ ምሥጢር 
በተነበበ ፤ በተተነተነ ቁጥር ሕያውነቱ ከፍ 
ይላል ፤ ያሸታል ፤ ጣዕሙ እያደር ያመረ 
ቃል ። ምናቡ በጣም ሰፊ ነው ። ለምሳሌ 
ስለእነአያ ከምሲ እጸፈው ተውኔት ውስጥ 
ቀጥሎ የተጠቀሱት የማይዘነጉ ስንኞች ይገ 
ኛሉ። 

“*ጣል ጣል አርግባቸው በነአቶ ይግለጡ 

መፋቀር ይሻላል አትቆራረጡ 

ጣትህ ረጅም ነው አያ ባንት ይቀጡ። 

ወይንም ፤ 
የከምሲ ጓደኛ አያ ባንት ይቀጡ 
ወይ ጠረን አካሌ ሽታው መጣፈጡ ። 
ወይንም ፤ 
ለወንዱም ለሴቱም ለሁሉ አለበሰው ን 





የኮራው ልጅ ከምሲ የተበጣጠሰው ። 
‹ኮምታራው ባንት ይቀጡ ጣውንቶቹን 


ለመስደብ ተነሳና ለአዝማሪው ግጥም 
ዲህ እያለ ይነግረው ጀመረ ።” 

‹ሱሪው የነጣጣ ጉተናው ያማረ 
ቢቁለጨለጭ ቢወድቅ ቢነሳ 

እንኳን አምስት ብር አያገኝም ቤሳ ። 

ወዲያውም አከታትሎ የባንት ይቀጡ 
ጐባን የሚሆነው ፦- 

‹ኣትቸኩልብን አያ ባንት ይቀጡ 

ብር ማጣታችን አልታወቀም ቁርጡ ።”፤' 
ይለዋል ። 


ዮፍታሔ ንጉጫ የተለየ እንደ አረቄ መርፌ 
የሚወጋ ዓይንና እጅግ የፈጠነ የተባ ጆሮ 
ነበረው ። ለምሳሌ በተውኔት ድርሰቶቹ ው 
ስጥ ከፈጠራቸው ባህርያት መካከል አንዱ 
አጣሁ ወሮታን የሚሆን ፤ሕይወት ያለው ፤ 
ነፍስ ያለው አማናዊ የሆነ ባሕርይ አላጋጠ 
መኝም ። ለእሱ መሰል ወይንም አቻ ለመ 
ሆን ይቿሉ የነበሩ «ፍቅር እስከ መቃብር» 


እን 


ዓይኑ 


+ኝ ጌታ ዮፍታሔ 


ውስጥ የሚገኙት ካብትሽ ይመርና አጋፋሪ 
ጉደታ ነበሩ ። አጣሁ ወሮታ የሚገኘው አፋ 
ጄሺኝ ውስጥ ነው ። ሕይወት ሊሰጠው የቻ 
ለው የዮፍታሔ ትመልካችነትና አዳማጭ 


ነት ነው ። አጣሁ ወሮታ እንደሚከተለው 


ሆኖ ቀርቧል ። 

“ኢሱ ዓይናት ነገሩ ሲጀመር ጊዜ ብዙ 
አማት አለፈው። ቀኑ ነው ፤ ጸመንጃው 
ጐረሰው መጻው ። ሹጉዱ ጉረደው መጸው 
ኢሱ ጹቡቆ ለብሰው ነው ። አሽከሮቹ ብዙ 
አለው ፤ ኢሴ ሁሉም አሽከሩ ኢሜቴ ላይ 

ወደ ገጽ 32 ዞሯል 


የካቲት 





| ው ለ ታት (እንጐች ወግ) 


፤፡ሙ፡ምጳ.።. ርር. መጠ.”፡.ርምጠር:ም፡።፡::ምጳካን>ን፡1 ና... 


-ሰስሞኑን አየለ ነፍሱ ተጨንቃኃለች ።ዖ" 
አሳቡን መዞወስን 1 መቁረጥ ፤፥ አቃተው 
-ፅ“እሁን#በፍ ጉቦ እንደሚበላ አረጋግጧል። 
በማያጠራጥረው እኳኋን ። 
ስለቪህ ብሩ መጋለጥ አለበት--በአየለ እም 
ነት ። ግን ልቡ ወደ ኋላ ወደፊት እያለ 
አወላወለ ። የብሩ ውለታ ብዙ እለበታ ። 
ስለብሩ ጉቦ መብላት ፤ በይባላል ጦይም 
ሁኔታዎች ሲገመገሙ ይኸን ያመለክታሉ 
ወይም ይመስላል በማለትም እይደለም- 
አየለ ሊያምን የቻለው ። በእርግጥ ይኸም 
ሕሜት አለ ። ሆኖም ፤ በሐሜትና በይባ 
ላል ወይም በይመስላል ንጹሐንም ሊወነ 
ጀሉ ይችላሉ ። ይኽን ይዞ ፥ በዚህ ዓይነት 
መረጃ» ላይ ተመሥርቶ እንኳን ወዳጁን 
ብሩን ቀርቶ ፥ የሚጠላውገ ሌላ ሰው እንኳ 
ለመወንጀል ሕሊናው እሺ አይለውም። ሕሊ 
ናቢስነት ፥ ምቀኝነት ፥ ሸርና ሸፍጥ በብዙ 
ሰዎች ላይ የሚያየው ዕለታዊ ትዝብቴ ስለ 
ሆነ ፡ ከነዚህ በሚመነጭ ወሬ ላይ ተመሥ 
ርቶእንኳን እርምጃ ሊወስድ (የሚችል እንኳ 
ቢሆን) ይቅርና ፤ ወሬውን ለሌላ ሰው መድ 
ገሙን በግለስቡ ላይ ራሱ ወንጀል እንደፈ 
ጸመ ይቆጥረዋል ዖ። ነገር ግን ፤ ምንም በማያ 
ጠራጥር መንገድ በጉዳዩ ከደረሰበት ደግሞ 
ሕሲናው ምሕረት የሚባል ነገር አያውቅም። 
የጓዶኛው የብሩ ጉዳይ እንግዲህ ይህ የመጨ 
ረሻው ዓይነት ነው ። ስለዚህ ፤ የሚወስደው 
እርምጃ ለአየለ ግልጽና የማያሻማ መሆን 
5በረበት ። ግና አልሆንለት አለ ። ውለታ 
ነበረበታ ። 
ይኸን ሲያሰላስል ቆይቶ ፤ «ዛሬ ለምን 
እንይዚህ ችክ እንዳልክ አልገባኝም ። መሔ 
ድ አላሰኘኝም--አልፈልግም አልኩህ ። 
ሳያሰኝህ በግድ ነው የምትለኝ?» አለ አየለ። 
«ብሩ እንዴት አጥብቆ አደራ እንዳለኝ 
ስላላወቅህ ነው ፤ እንዲህ የምትለው ። አን 
ተን ፍለጋ ደውሎ ። ደውሎ አቅቶት ነው ፤ 
ኋላ እኔን አደራ ንገረውና አብራችሁ ኑ፤እን 
ዳትቀሩ ያለኝ» አለ ጸምረ ትኩር ብሎ እያ 
የው። - 
«ቢሮ ደውሎ የተወው መልእክት ደርሶ 
ኛል ። መልሼ ልደውልለት ስላልፈለግሁ 


ናኝው።» 
ጸምረ በመገረም አየለን እያየ ፤ «ታዲያ 


28) “ጩት 


አሁን እኔን እም'በ ብለህ ከምታስጨንተኝ ፥ 
ለምን ለራሱ ደውለህ አልመጣም አላልከ 
ውጡም!»እ አለጦ ዞ 

«አንተ ምን አስጨነተህ፤«ነገርኩት»አል 
ጦጣም አለ እበለው። » 

8እና ፤ ለሀለታችሁ የሰላሳ ዓምት ጓደኝ 
ነት መቅረት እኔ መልእክተኛ ልሁን፦ 
በመካከላችሁ ! » አለ ጸምረ ፤ በሚያዜም 
ድምፅ። 

«አንተ ወይም ሌላ'በኔና በብሩ ግንኙነት 
ላይ ተጽፅኖ የላችሁም ፤ ሊኖራችሁም አይ 
ችልም።ለኔና ላንተም ግንኙነት እንደዚሁ። 
ስለዚህ ፤ የኔና የብሩ ጓደኝነት ቢቋረጥ፦ 
እምልህ፤መቋረጥ ኖሮበት--ኃላፊዎቹ መቶ 
በመቶ እኔና ብሩ ነን» አለ አየለ ፤ ድርቅ 
ጥጥር ባለ ያነጋገር ስልት ። 
ጸምረ አየለን እያስተዋለ ፥፤ ልክ አንድ እን 
ግዳ ነገር እንደተናገረ ልብ ብሎ ላፍታ አስ 
ተዋለው። ከዚያ ከሱ ላይ ዓይኑን ነቅሎ ወለ 
ሉ ላይ ከተነጠፈው ወፍራም ቀይ'ምንጣፍ 
ላይ ተከለ ።የዛሬ ሐያ ዓመት ገደማ ፥ከአየለ 
ጋር የአንደኛ ክፍል ተማሪ ሆነው ሲተዋወቅ 
አስተዋዋቂያቸው (ሁለቱንም ቀደም ብሎ 
የሚያውቃቸው) ብሩ አስጨናቂ ነበር ። ከዚ 
ያ በኋላ ግን ፤ ሁለቱ በጣም ከመቀራረባቸው 
የተነሳ እነሆ አንድ አፓርትመንት ውስጥ 
አብረው በደባልነት ዛሬ ይኖራሉ ። ጸምረ 
አየለን የሚወደው ቀጥተኛና የሚከተላቸው 
የሕይወት መርህዎች ያሉት ስለሆነ ነው ። 
ብሩን ደግሞ የሚያደንቀው ፤ «የሚፈልገ 
ውን ያውቃል፤'ያንን ለማግኘት ደግሞ ማድረ 
ግ ያለበትን ነገር ሁሉ በድፍረት ያደርጋል። 
እሱ የዓለም ነገር ገብቶታል» የሚል እም 
ነት ስለብሩ ስለአለው ነው--ጸምረ። ነገር 
ግን ፤ ከርሱ ይልቅ የአየለን አቋምና አመለ 
ካከት ይመርጣል፦ለራሱ ። ሆኖም ፤ ፈረን 
ጆች እንደሚሉት ፤ «ለሰይጣን የሚገባው 
መሰጠት አለበት» ! ከሦስቱ ብሩ የሕይወት 
ነገር በጣም ተሳክቶለታል ። በጣም እንጂ ! 

ጸምረ ግን ፥፤ የአየለን «ግትርነትም» ሆነ 
የብሩን «አድርባይነት» አይከተልም ። ያን 
ዱን ይመኛል ፤ የሌላውን ያደንቃል ። እሱ 
ራሱ ግን ማህል ይሠፍራል ። የመጀመሪያ 
ውን እንዳይከተል ፤ ፍጹም እምነቱ፤ ሁለት 
ኛውን እንዳይከተል ፤ ቆራጥነቱና ድፍረቱ 


አዳም ናደው 


የለውም ጸምረ ። 
ከሐሳቡ ጋር ጥቂት ሲጫወት ከቆየ በኋላ 
ፀእኔ እኮ እስከዚህ በብሩ ላይ ያስቆጣህ ነገር 
ምን እንደሆነ አልገባኝም ። እኔ የማውቀው 
ያንለት ማታ እዚህ መጨቃጨቃችሁን ብቻ 
ነው።እሱም ቢሆን ዘወትር ስናደርገው የኖ 
ርነው ዓይነት ነው እንጂ ሌላ መስሎ አልታ 
የኝም» አለ ። ከዚያ ፤ ተነሥቶ ወደ መኝታ 
ቤቱ አመራ፦ለመዘጋጀት--ለግብዣው ፡ 
አየለም የጸምረን ጭንቀት አስቦ አዘነለት። 
«ለምን ዝም ብዬ አልሔድም ከርሱ ጋር » 
የሚለው ሐሳብ በአእምሮው ውስጥ ሽው 
ሲል ፤ ከተቀመጠበት ሶፋ ላይ አፈፍ አለና 


ወደ መስኮቱ አመራ ። የማያዩ ዓይኖች በሕ 





ንፃው ጐን ቁልቁል በሚወርደው መንገድና 
በላዩ ሽቅብና ቁልቁል በሚሔዱት ተሽከር 
ካሪዎች ላይ እያንከባለለ ፤ በሐሳብ ጭልጥ 
አለ--አየለ›››- 


አየለ ቀድሞ አንድ የግል ኩባንያ ተቀጣሪ 
ነበር ። በዕውቀቱ ፥ በችሎታውና በታታሪ 


ነሕበጣም ተወዳጅ ነበር--በአሠሪዎቹ ዘን 
ድ።። በተለይ የኩባንያው ኃላፊ ሆኖ ሥራ 
ውን የሚመራው አንደኛው ባለ አክሲዮን 
ያቀርበውና ያማክረው ነበር ---ስለሁሉም 
ነገር ። በዚህም ሳቢያ ፤ ሌሎቹ የኩባንያው 
የሥራ አመራር ከፍተኛ አባሎች ይቀኑበት 
ነበር ። በተለይ አንድ ክፉኛ የሚፃረረው የ 
ሥራ አስኪያጁ ዘመድ ነበር ። በሱ መሪነት 
ጫራ ተሜሮ እየለ ፤«ሠራትኛ ታላድማለህ ፤ 
የኩባንያውን አመራር ምስጢር ለሠራት 
ኛው ማኅበር መሪዎች ትስጣለህ ፥፤ ለአገር 
ውስጥ ገቢ የተከለከለ መረጃ በግልጽ ትሰ 
ጣለህ» ተብሎ ሳያስበው በድንገት ከሥራው 
ተባረረ ። «ያለ አግባብ ነው» ብሎ ለመከራ 
ከር አልፈለገም ። ስለዚህ ፤ ዓይነሥውር አባ 


ጥቅምት 1974 





ውራ .- 


ቁን ' አሮጊት እናቱንና የማች ወንድሙን 
ሦስት ልጆቹ ቻቅፎ ቁጭ አለ--ያለአን 
ጸች የወር ገቢ። 
ግን ፤ ያልጠበቀው እንድ ነገር ተከተለ " 
የቆድሞው ተላላኪው ድንገት በወር መጨ 
ፈጃ ከቤቱ ከተፍ አለ «ሊጠይቀውኔ ። 
#ቂት የስላምቃታ ቃላት ነህትመላለሱ በኋላ 
ቀላላኪው ብድግ ብሎ ከኪሱ አንዲት የታ 
ሸዛች ኤንኬሎ'ፕናሮ አውጥቶ ስጠው ። አየለ 
ዳራ ቢጋባም ተቀበለውና እፈፊኮ-- እቆመው 
ተላላኪ ፊት--እሽጉን ሊያላቅቅ ሲቃጣ ተላ 
ላኪው ፥ ዩይቅርታ ጌታዬ ስለምቸኩል ያሰ 
ናብቱኝ» አለው።አየለም ኤንኬሎኙን ለም 
ክፈት በመቸኮሉ እንደማፈር ብሎ ፤ «እእ 
እሺ ኦ» እለና ወረቶትቱን ክኪሱ ከቶ ተላላኪ 
ውን ጨብጦ እስከቤት ውጭአብሮት ሔዩ ። 
ሲመለስ ወዲያው እሽጉን ቅዴደዷና ክው 
ስጡ ሦስት መቶ ሃምላ ብር ሲያወጣ ፤ ክፉ 
ነገር እንደሠራ ያህል ሰውነቱን አንቀጠቀ 
ጠው ። ለጥቂት ጊዜ ግራ ተጋብቶ አለ 
በት ዴርቆ ኳቆየ በኋላ ፥ ሮጦ ከቤት ወጣ ። 
ወ5ፍ ግራ ሲመለክት ተላላኪው ፈጥኖ ሲራ 
መድ ተመለከተው። ወደዚያ እየሮጠ ተላላ 
ኪውን በስሙ ይጣራ ጀመር ። ጉላላኪው 
ቆሞ ጠበቀው ። አየለ ደረሰና ፤፡ ገንዘቡን መ 
አቦ የከተተባትን ኤንቬሎፕ እያውልበለበ፤ 
«ይህ ምንድር ነው!?›አለው ቆጣ ባለ ድምፅ። 
«እኔ ስጥ ነው የተባልኩት ፤ ሌላ ምንም 
አላውቅም ። » 


8«ማነው ስጠው ያለህ?» 

«ከመሥሪያ ቤትነው።» 

«ምነው ከበዶ-፤ ይኸ አሁን መልስ ነው?» 

«ሌላ ምን ልመልስ ?» ብሎ ክበዶ ድርቅ 
ይላል ። 

«መሥሪያ ቤት ስትል መሥሪያ ቤት ለስው 
አይደለም ። ስለዚህ *፥ ማነው ይኸንን ለኔ 
ስጥ ብሎ የላከህ ? ስሙን ፤ ለውዬውን ነው 
የጠየቅሁት !» | 

«ስጥ እንጂ ማን እንደላከህ ንገር አልተ 
ባልኩምና ፤ ባክዎ ይቅርታ ያድርጉልኝ ።» 

«እንግዲያው ማገነቱን ከማላውቀው ይቅ 
ርና ከሟማውቀውም ቢሆን አለምክንያት ገን 
ዘብ አልቀበልም» አለና እየለ ፤ ኤንቬሎኙን 


የያዘውን እጁን ወዶ ከበደ ዘረጋ ። 

ከበይ ወደኋላ አፈገፈገ ። በዚሀን ጊዜ እየ 
ለ ተናደደና እግሩ ሥር ወርውሮለት የቀኝ 
!- ኋሊት ዞሮ ወዴ ቤቱ አመራ ። ከበደም ግራ 
.- ገብቶትጥቂት ደቂቃዎች ባለበት ቆሞ የክ 
ሽ የለን ረጃጅም ቅልጥሞች ቁጭ ብድግ ፤ቁጭ 


ጥቅምች [9974 


ብድግ ሲሉ ያይ ጀ”( 
ጐበጥ ብሎ ወደፊት ብቻ እያኛ አ 
ቅጠለ ። ከዚያ ከበደ ዓይናቹ)ን ወ "'| 
ጣል አድርጐ ኤንኪሎጥ) አስተዋለ ። «ስሰ 
ጠሁ ብዬ ‹ብወስድስ ! እሱ እንደሆነ አይጠ 
ይትቅ» የሚል ሐሳብ ሽወ፥ አለበት--ከየት 
ጦጣ ሰይለው ። ከዚያ የሕለና ሙግት ገጠ 
መዐ ዞ፣ ሆኖም ፤ ጐንበስ ብሉ" ኤንቪለጭጥንነ 
አነሳና ውስጡ‹ያለውን ገንዘብ አወጥቶ አየ 
ዐኦ፤ ሦስት የመቶ ፥ አንድ ያምሳ ብር ኖቶች 
ናቸው ።ዞ «ለኔ ቀላል ገንዘብ አይደለም ። የሰ 
ባት ወር ደሞዜ ነጦ » አለ ከበደ ድምጹን 
ነፍ አድርጐ ። የመውሰድ ፍላጐቱን ለማበ 
ረታታት የፈለገ ይመስላል ። ኤንቬሎኾን 
ነኒሱ ከቶ ወደ መጣበት አግጣጫ መራመድ 
ቺመረ፡ዔ›»›፡፡0ፁ፡፡፡0ዓ፣ዔዲቡ 

አየለገንዘቡን የላከለት ማን እንደሆነ መላ 
መምታት አቃተው። አውጥቶ አውርዶበመ 
ጨረሻ ሐሳቡ የተሰበሰበው ሥራ አስኪያጁ 
ራሱ ከገዛ ደሞዙ ቆንጥሮ ልኮልኝ ይሆን ከ 
ሚለው ጥርጣሬ ላይ ነበር ። ነገር ግን ፤እሱ 
ከሆነ ፤ እንዴት ሦስት መቶ ሃምላ ብር ይል 
ክልኛል ። በምንስ ስም ? እሱስ ቢሆን ምና 
ልባት ያገልግሎት ካሣ በሚል ስም ጠቀም 
ያለ ገንዘብ ይልክልኝ ነበር ።እሱ ሊሆን አይ 
ችልም! አለ ፤ እንደገና--በሐሳቡ ታዲያ ሌላ 
ማን ? ከበደን አግባብቼ አውጣጥቼው በሆነ 
ኖሮ ብሎ ተቆጨ 


ከበደ በበኩሉ ባሰበው ተጸጽቶ ወደ አየለ 
ቤት ፊቱን አቀና ። ሊደርስ ሲቃረብ አየለን 
ከቤቱ ደጃፍ አየው። የልቡን ያወቀበት መስ 
ሎት ከበደ ደነገጠ ። ሲራመድ እግሩን ብርክ 
ያዘው ። ግን ጥርሱን ነክሶ እርምጃውን ቀ 
ጠለ። አየለም ከበደን ሲመጣ ሲያየው በጣ 
ም ደስ አለው ። ገንዘቡን ባይቀበልም ፤ አስ 
ቦ የላከለትን ሰው የማወቅ ሲቃ አላስቆም 
አላስቀምጥ ብሎ ሕልውናውን ወጥሮ ይዞ 
ታል ። ከዚህ ጭንቁ ከበደ እንደሚገላግለው 
አሁን አልተጠራጠረም--ተመልሶ እየመጣ 
ነውና--ከበደ ። 

ከበደ ሲፈራ ሲቸር ተጠጋና ኤንቬሲጭን 
ከአየለ እግር ሥር በፍጥነት አስቀምጦ ከግ 
ቢው ወጥቶ ተፈተለከ ። የአጥሩን በር እን 
ደወጣ . ግን ትንፋሹ ቁርጥ ቁርጥ እያለ 
«እሱን መንገድ ላይ ጥለው የዶሆችን ገን 
ዘብ ለማንም እንዳያስበሉ» የሚሉ ቃላት 
አዝንቦበት ነው የሮጠው ። እየለ አለበት 
ድርቅ ብሎ ቀረ ። «በሠራተኞቹ የተዋጣ ገን 
ዘብ ነው ! » አለ በሹክሹክታ ። የሰማው 
የለም ።ልጆቹ ጓሮ ሲ ጪጩጪሁ ይሰማዋል። 


* ቁ ዓ * ቅ ቹ 9 ቁ 


ው ለርስዎ እንዲላክ ያሉት »አለወ 
ማመንታት በኋላ 

«እነሱ ምን የረባ ዶሞዝ አላቸውና ነወ 
ከዚያች ላይ ደግሞ ለኔ እንደገና የሚያዋ 
ጡት ? የማይሆን.ነገር ነው ተቀበለኝ 

«የማን ገንዘብ ማን ይቀበላል ጋሼ ? የኔ 
እኮ አይደለም ። እዚች ገንዘብ ውስጥ ያንዱ 
“አምስት ሳንቲም ፤ የሌላው አሥርና ሐያአም 
ስት ሳንቲም ጭምር አለባት ። ደግሞም 
ሠራተኛው በገዛ ፈቃዱ ተነሣሥቶ ያይረገ 
ውን ፤ እኔ ላፈርስ አልችልም ። እርስዎም 
እምቢ ቢሉ ሠራተኛው በሙሉ ያዝንብዎ 
ታል ፤ ይቀየምዎታል ። ይኸ ይሞ ደግ አይ 
ደለም።» 

«እሺ ይኸንን ልውሰድ። ሌላ መዋጮ ግን 
እንዳያደርጉ ተከላከልልኝ አደራ። ለዚህ ግን 
በጣም በጣም በጣም አመሰግንልኝ ። ውለ 
ታቸውን የተሸከምኩ መሆኔን ማወቄንም 
ግለጽልኝ» ብሎ ሐዘንና ዴስታ የተቀላቀለ 
በት ገጹን በፈገግታ አጐናጽፎ ከሠራተኛው 
መሪ ተለያይቶ ወደ ቤቱ ተመለሰ። 

አየለ ፤«ኡ !ኡ» ቢልም የሠራተኛው መ 
ዋጮ ለሌላ ሁለት ወር ተላከ ። የሥራ ነገር 
ግን እንኳን በሦስት ወር በአምስተኛውም 
አልተገኘም ። ከዚህ በኋላ ነበር ፤ ብሩ ለአ 
የለዶህና ሥራና ጠቀቅምያለ ደሞዝ ያገኘለት። 
ብሩ የሚሠራበት ድርጅትም የግል ነበር ። 
ግን ቀድሞ አየለ ይሠራበት ከነበረው በጣም 
የተለቅ ድርጅት ነው ። አየለ የተመደበው 
ብሩ የበላይ ኃላፊ እሆነበት ክፍል ውስጥ 
ነው ። ስለዚህም ፥ ብዙዎቹ የሥራ ባልደረ 
ቦቹ የኃላፊው የቅርብ ወዳጅ ነው በማለት 
ይፈሩታል ፥፡ ይርቁታል ። እሱ ግን ለማናቸ 
ውም ነገር ደንታ የለውም ። ሥራውን ይወ 
ዴዋል--መንፈሱን ያረካዋል ። ደሞዙም- 
አጥግቦ ያበላዋል ። በቃ ። ከዚያ ሌላ የሚፈ 
ልገው ነገር የለም ›፡፡-» 

አዎን ፤ ይኸ ሁሉ በፊት ነበር፦ 
ከብዙ ፤ ብዙ ወራት በፊት!» 

... «አየለ ከመንገዱና ከመኪናው ትራ 
ፊክ ላይ ዓይኑን ነቅሎ ፥ ሣሎኑ ውስጥ የቀኝ 
ኋሊት ዞረ ። ጸምረ ተዘገጃጅቶ ወደ ሣሎን 
ሲመጣ « ነገሩ እስከዚህ ካሳሰበህ እሺ አብ 
ረን እንሂድ» አለው---አየለ ። 

«እኔ መቼም ነገሩን ነግሬሃለሁ - ፡ - በላ 





ቶሎ ተዘጋጃ ። ሰዓቱ እኮ ሔዷል ። አንድ 
ሰዓት ተኩል ሆኗል» አለ ጸምረ ፤ እፎይታን 
በሚያሰማ ድምጽ ። 

«በሁለት ስለተባለ ልክ በሁለት እዚያ 
መገኘት አለብን ማለት አይጮስለኝም ። 
እንዲያውም ወደ ግብዣ ምሔድ ሌላቦዐ› ጦ 
ጥቶ መጥቶ ካማሜማተው በኋላ ነውጡ ዞ እ 

አትርሳ ብሩ አለቃህም ነው እኮ ። ስለ 
ዚህ!፤ሲሆን ቀደም ብለን ብንገኝ ተገቢ ነው። 
አለበለዚያ በሰዓቱ መድረስ ይገባናል ።» 

አየለ ስውነቱ ኩምትርትር አለ ። እኒ 
ቤቱ--ግብዣው--አሁን የምሔደው እንኗዩ 
ጭፍራው ወይም እንደ ጓደኛው ሆኘ አይ 
ደለም ። እንደ አንዱ ተጋባዥ እንጂ» አለ |፥ 
ኮስትር ባለ የድምጽ ለዛ ። 

ጸምረ ፤፥ ማለት የማይገባኝን ነገር ትናገ1 
ርኩ ብሎ ደንገጥ አለ ። (አይፐታወቅም!፤አየለ 
እንጆገና ሕሳቡን ለውጦ አልሔድም ብሎ 
ያስቸኅረኝ ይሆናልኩ ብሎ ሲጋ ።ነ ነቪዚየ ድ 
ምጹን ከፍ አደረገና ፤ «እንደ ተጋባዥቹም 
ሆነ እንደምኑም ፣ የኛን መገኘት ብሩ ይፈል 
ጋል ። ስለቪህ ፥ ሔዴን ብናስደስተው መል 
ካም ነው ። በላ ተዘጋጅ» አለ ጸምረ ። 

አየለም ፤ የጸምረን ተሽቀርቅሮ መልበስ 
ለመጀመሪያ ጊዜ በውል አስተዋለና፤«አንተ 
ለሁለታችንም እንደሚበቃ ዓይነት አድር 
ገህ ዘንጠሃል ። ስለዚህ ፤እኔ እንደዚሁ እመ 
ጣለሁ አለው ። » 

ዩየብሩን የራትና ዳንስ ግብዣ ታውቀ 
ዋለህ።አያሌ ነጠላ ቶንጃጽጃጅት ይመጣሉና 
ኋላ እንዳይቆጭህ » አለ ጸምረ ፤ ነገራቸው 
ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ዋዛ ፈዛዛ እየተቀየረ 
ሲሔድ ደስ ብሎት ። 

«እኔን ሳይሆን ልብሴን የምትፈልግ ካለ 
ች የቁም ሣጥኔን ቁልፍ አስይዝ እልካታ 
ለሁ--ወዶዚህ ። እኔን ያለች ግን ከዚያው 
ታገኘኛለች ። ያውም እኔን ካሰኘኝ ማለቴ 
ነ5ው።» 

ጸምረ ብዙ ክርክር ሊያደርግ አልፈለ 
ገም--ልበስ አትልበስ በማለት ። አየለም 
ያው ቀን የለበሰው ከመሆኑ በስተቀር ልብ 
ሱም ሆነ አለባበሱ ከመንገድ የወጣ የሚያ 
ስመስለው አይደለም ። ሰለዚህ ፤ በጸምረ 
ሰማያዊ ፔቱኙ አራት መቶ አራት ተያይዘው 

መንገድ ላይ ሁለቴም ከየሐሳቦቻቸው ጋር 
ተያያዙ ። አየለ አንዴ ለምን መጣሁ፤ 
አንዴ ደግሞ * እንኳን መጣሁ የተንዛዛና 
ብኩን ኑሮውን ሳይ ሐሳቤን ይቆርጥልኛል 


30] የካቲት 


ይላል ። ከከቐና ከውለታ አገዱን መምረጥ 
አለብሽ «። ላንዱ ጠላት ለሌላ” /"ሣፃኝ ሥ 
ሆን ይኖርብኛል ዞ በዚህ ሐሳብ ባሕር ጦስ 
ጥ ዘልቆ ሰጥሞ! ለጥቂት ጊዜ በመንፈስ ወጥ 
ፈት ሲወራጭ ነቨ'ሰ ከቆየ በኋላ ፤ ሳያስ 
በጦ፡ ፤ በድንገት 8 ላጋልጠው ወስኛለሁ፤ 
እንዴት ከርሰሱ.ጋር አብሬ አጠጣለሁ ! ዞ 
ብለ* ጮኸ--አየለ " 

ጸምረ ደነገጠ-ክፉኛ ። የመኪና መሪ 
ውጦን ይዘጦ› የነበሩት እጆቹ ተንተጠቀጡ" 
ለአየለ አይ”ዩት እንጂ ከንፈሮቹ ተላኮሃው፡ 
አፉ ከፈት ብላል-ጸምሪረ ። የማንን ! ምን 
ድርነው ? የም ጋልጠጦ አየለ ? » አለ 
አዬ ፈይ ተባ እያለ ዞ 

አየለም የውስጡን ፤ የነፍሱን ምስጢር 
በማውጣዝክ በጣም ደንግጧል ። ግን ፤ ከአና 
ከጦጣ አፋዓ፡ ነውና ፤ ወደኋላ ማለቱ 'ኮ መሸ 
ፋፈኑ አልታየውም ፤ ሊገፋበት ፈቀደ ። 
የማጋልጠው ብሩ አስዉናቲን ||! የማጋል 
ጠወ፡ አምስት ቪ፲. ብር ከአንድ ነጋዴ ጉቦ 
መ”ቀቅበሉን ነው !» አለ ጮክ ብሎ ። 

፲፪ ምን ማስረጃ አለህ ? » 

«ይኸ የኔ ጉዳይ ነው ። ለሌሎቹ ለሚታ 
ማባቸው ባይኖረኝ ለዚህኛው አለኝ ። » 

ጸምረ ክው አለ ፤ የአየለን የከረረና እርግ 
ጠኛነት የተሞላበት አነጋገር ሲሰማ ። አነዳ 
ዱም ዝግ ብሎ ሆኗል--አሁን ። «ለማን አዝ 
ነህ ነው ይኸን የምታደርገው ? ለነጋዴው ፤ 
ሕዝብ ለሚበዘብዘው ? » 

«ለሕዝብ እና ለሐቅ ስል ነው እንጂ ። » 

« አልገባኝም። » 

«አንደኛ ፤ ብሩ የተጣለበትን አደራ ክዶ 
በጉቦ መሥራቱ ነው። አትርሳ ፤ ኩባንያችን 
ወደ ሕዝብ ንብረትነት የተዛወረ ነው። ስለ 
ዚህ አየለ ባለበት ደረጃ የተጣለበት ኃላፊ 
ነት አለ ። ይኸን ክዷል ። ሁለተኛ ፤ ነጋዴ 
ውን ጉቦ ቢሞሸልቀው ደግ አደረገ ስለም 
ትለው፤ ነጋዴው ከማን ቀምቶ ይመስልሃል 
ለብሩ የሰጠው-ከሕዝብ ነው! ጌታዬ !ከኪ 
ሱ የሚያወጣው አንድ ሳንቲም የለም።ስለ 
ዚሀ ፤ ብሩ አስጨናቂ በተዘዋዋሪ መንገድ 
ሕዝብ በዝባዥ ነው ። ዞሮ ዞሮ ሸክሙ ሕዝ 
ብ ላይ ነው የሚወድቀው »አለ ፤ አየለ ትን 
ፋሹ እየፈጠነ ። ንግግሩን በቃል እንደተ 
ጠናትምህርት ወይም ዲስኩር እያንበለበለ። 
ከዚያ በረጂሙ ተነፈሰና ‹«ናሌላው ሁሉ ይ 
ቅር አንት ጉቦ መብላት--ለማንም ሰው 
ይሁን-፦ትክክል ነው ብለህ ታምናለህ ! » 

ጸምረ እዚህ ውስጥ ሊገባ አልፈለገም 
ነበር። ነገር ግን፤ አሁን ምርጫ አጣ።ሆኖ 


ም ነባሩን ወዶ ጠቅላዳላነገ 


ሌላ አግጣጫ ለ.ም፡ 
ርድ ሲዋረድ መልኩን እየቀያየ 


ስግ «የ”7.-፤፤ 


#1 #ያ”*ን 7 


ከባህል የተወረሰ አንጸጂ አዳ 
የ») ብለ፡ ሳይጨርስ አየለ ኣቋረጠወ 


«የቶየ ስለሆነ ጥሩ ነው ። መወገቷፓ የለበ 
ችም ለማለት ነው!» ብሎ ሥክ አየለ። 


«አስጨርሰኝ እንጂ። አየህ በዱሮ ጊዜ፤ 
አንድ ባለጉዳይ ቀርቶ አንድ ጠያቂ ኣንድ 
ሹም ቤት ሲሔድ ባዶ እጁን አይሔድም ። 
ነውር ነበር ። ስለዚሀ ሁሉም እንዳቅሙ 
መተያያ ፤ እጅ መንሻ ይዞ ይቀርባል ። 
ሹሙም የሰውየውን ገዳይ እንደ ሁኔታው 
ያደርግለታል ።» 

«አዎ ፤ የበለጠ ለከፈለ ይወሰንለታል 
ማለትህ ነው ። ቀጥልገብቶኛል ።» 

«ያኔ እጅ መንሻው የሚቀርበው በዓይ 
ነት ብቻ ነበር። ሰንጋ በሬ ፤ የፍየል ሙክት 
የበግ ቅጥቅጥ፤ማር፤ቅቤ ወዘተርፈ» ብሎ 
ሊቀጥል ሲል አቋርጦ ፤ «አዎ እንዳልከው 
ነው። ደግሞ ተቀባዩም ሊክድ አይችልም 
ተነድቶ ወይም በሸክም ሲገባ በዚያ አቅራ 
ቢያ ያለ ሁሉ ያየዋል» አለ አየለ ። 

«መካድ ? የምን መካድ ። ይልቅስ የመ 
ጣለት እንዲታይለት ይፈልጋል እንጂ። ሌላ 
ው ያን አይቶ ከዚያ የላቀ እንዲያመጣ !» 
አለ እየሳቀ ። በመቀጠልም፤ «አንድ የታ 
ወቁ ዳኛ ከሁለቱም ወገኖች ጉቦ በልተው 
ነበር ይባላል ። ታዲያ ፍርድ ላይ--የግድ 
ነውና-፦-በአንዱ መፍረድ አለ ። እኝህ ሰው 
ብር ላመጣላቸው ፈርደው በቅሎ ያመጣው 
ን ሙልጩን ሊያወጡት በትችታቸው ሲያ 
ዘነብሉ ፤ ባለ በቅሎ «ምነው መጭ ብዬ 
መጥቼ » ብሎ ቢያቋርጣቸው ፤ «ሞኞ ብር 
ብሎ ቀደመሃ !› አሉት ይባላል አለ ጸምረ። 


አየለ ንዴት ያብሰለስለዋል ። ጸምረ ነገ 
ፋን እንደዚህ ማድበስበሱ ፈጁሞ ደስ አላለ 
ውም--ፈጽሞ ። ሆኖም ፤ ምንም ለሚድረግ 
አልቻለም። አየለ ኮስተር ባለድምጽ ፤ «አን 
ተ የምትለውን ሁሎ አውቃለሁ ። እንዲያ 
ውም ፥፤ የጉቦን ታሪክ ባጭር ቆርጠህ ከወ 
ዲሁ ነው ያመጣኸው ። ከአብርሃም ነው 
የሚጀምረው ይልሃል ራስጌህ ያለው መጽ 
ሕፍ።አብርሃም ልጁን ይስሐቅን ጉቦ አቅ 
ርቦ ነበር ይላል ። ያን ተከትለው ነው የም 
ድር አማልክት የሆኑት ገዥዎችና ጭፍሮ 
ቻቸው «መተያያ » ፥ «እጅ መንሻ» የሚለ 
ውን ያልተጻፈ ደንብ የደነቡት «ስለዚህ ፤ 
አሁን አንት ለማለት እንዳቆበቆብከው ያ 


ጥቅምት 1974 





ጠመ . . .  9ክኺኪ፲ን. 


ቸጥፋ ልማድ ነበር። ነገሩን ያበላሸው በኪስ 
ተደብቆ የሚያዘው ገንዘብ የሚባለው ዘመን 
አመጣሽ ነገር ነው፤ ነው። አይደለም ! » 
፳እኒኔ እንደዚህ ቁልጭ ባለ መንገድ ሐሳ 
ቤን ያቀረብኩ እይመስለኝም ። » 
ባጭሩ በጉቦ መጥፋት ታምናለህ አታ 
ምንም!ኔ» 

ዩእረ እኔ አልስማሁም !ጠፍቷል እንዴ! 
ወዴት ሔደ!» 

አየለ እፊቱ ያለውን የመኪናውን ኪስ 
ነነጻን በበኑጫ ምታና ፥ «ጦደ ቤቴ መልሰ 
ኝ»ኦ አስ 

ጺምረ ደነገጠ ዖዞ ዩስማኙኝ እየለ ። የምራን 
ልንገርህ ። እእ በጉቦ መጥፋት አምናለሁ 
ልጠቁም የፈለግሁት ፤ ነገሩ ረጅም ታሪነከ! 
ያለውና ሥር የሰደደዴ መሆኑን ለማስገንዘብ 
ብቻ ነው። » 

«ዋናው ነጥብ መጥፋት እለበት ነው ። 
ለዚህ ጻዴጥሞ መጀመሪያው መዛጥፎነቱና ወን 
ጀል መሆኑ መታመን እለበት ። ወንጀለኞች 
እየተጋለጡ መቀጣት አለባቸው » አለና 

. አየለ ነገሩን ክግቶ.ዝም እለ 


ፍሌይ ጋው ኳ.ሰከ ፍርዱ 


ብሩ አስጨናቂ የሚኖረው ፤ከሶስት ቪላ 
ዎች መካከል መርጦ ባስቀረው እንድ ትል 
ቅ ቪላ ውሸጥ ነው። እንኳን ለወንደላጤ አ 
ንድ ሁለት ልጆች ላሉት ቤተሰብም በጣም 
ትልቅ ነው። በግንብ የታጠረ ግቢው ከሁ 


ለት ሺ መረባ ሜትር (ሜትር ካሬ) ቢበልጥ . 


እንጂ አያንስም። በዚያ ላይ በልዩ ልዩ አበ 
ቦች፡፥ተክሎችና አታክልቶችያሸበረቀ ነው። 
እንኳን ቀን በፀሐይ ይቅርና ማታ በመብራ 
ትም ሲታይ በወግ የተሠራ የመናፈሻ እንጂ 
ለመኖሪያ የተዘጋጀ ሥፍራ አይመስልም። 
በግቢው ውስጥ በሚገኘው ሰፊ የመኪና 
ማቆሚያ ጋራዥ ሦስት ቆመዋል--መኪ 
ኖች--አንዱ ሬንጅ ሮቨር ።* ] 
ገና የአጥሩን በር ከፍቶአንድ ሰው ሲገባ 
የምቾት ፥ የመንደላቀቂያ ፤ የመንፈላሰሺያ 
ቀዬነቱ ፈጥኖ ይሰማዋል፦-ይመታዋል ። 
ቤት ሲገባ የሣሎኙኑ ስፋት ፤ የሶፋዎቹ ዓይ 
ነት፤፣ የሙዚቃ ማሰሚያዎቹ ዘመናዊነት--- 
ባጠቃላይ ቤቱ ውስጥ የታጨቁት ቁሳቁሶች 
አንድ «ሁሎያለው» ሰውን አኗኗርና ታሪክ 
ያበሥራሎ- - - ተጋባ፡ቹ ሁሉ ሔደው፤ 
አሁን የቀሩት አየለና ጸምረ ብቻ ናቸው። 
ብሩ ወደ ኋላ እንዲቀሩ ለምኗቸው ስለነ 
በረ እየጠበቁት ነው።ክስንቱ ተጫርቶ በስ 
ጦታ ኃይል ያሸነፋትን ቆንጆ ማደሪያዋን 
ለማሳየት ነው የሔደው-ብሩ ። 


ጥቅምት 1974 3 





ወደነአየለ እንደመጣ ፤ «ታዲያስ ግብዣ 
ውን እንዴት አገኛችሁት? ሰው በዛና ምሽ 
ቴን ጮሉ በደንብ ልንጨዋወት አልቻል 
ዓም ነበርና ነው እንድችቆዩ የለመንኳችሁ›» 
አላቸው፡ ብሩ ፈገግ ፤ ፈገግ እያለ ። በጣም 
ተደስቷል " ሞቅ እገዳለውጦ ድሎት የሚፈ 
ነጥቀው ገጸ በጉልህ ያሳያል ። 

የግሩም ነበር ። አስደሳች ነበር» አለው 
ጸምረ ፤ የሞተ ፈገግታ እያሳየጦና እየተዝ 
ናና ። አየለ ዝም አሰ 

8አየለ ዛሬ ምን ሆነሃል?ቅድምም አንዴ 
እንኳ ስትደንስ አላየሁህም ። ከነዚያ ሁሉ 
ቶንጃጅት መካከል ልብህን የምትሰቅል 
#ልብህ የምትገባ አንድም አጣህ ! » 

ዚለላውቅ ያንዱን ሚስት ወይ ዕጮኛ » 
ብሎ አንጠልጥሎ ተወው--አየለ ። 

«እዚህ የነበረው ዘጠና በመቶው ያላገ 
ባና ያላጨ ነበር ። ያገቡ አንዳንድም ቢናሩ 


ን 
ፍው 


ሪጋ 


2222 


ረሪሪሪራሪ 
ያሪሪሪ 


ጋሪጋኃ 
ሠሪሪሪሪ 
፡2/2 


22 
፡፡4 





ሚስቶቻቸውን አልነበረም ይዘው የመጡ 
ት !» አለ ብሩ እየሳቀ።«ይኸን እንኳ አጥ 
ተኸው አይደለም ። ብቻ--»አለና ብሩ በድ 
ንገት ሐሳብ የገባው መሰለ ። ኳዚያ ፤፥ «ደግ 
ሞም ስፕራይት ብቻ ነበር ይዘህ ያየሁህ » 
አለ ዓይኖቹን ከወፍራም ምንጣፉ ላይ ነ 
ቅሎ አየለን እያየ። . 

«በዚያ ሁሉ ውስጥ እንዬት ይኸን ያህል 
ዝርዝር ማየት እንደቻልክ ይገርማል ! »አለ 
አየለ ፤ጥያቄውን በቀጥታ ላለመመለስ ማም 
ለጫ ዘዴ አግኝቶ ። 

ብሩ ይስታ ልቡን አሞቀውና ፤ «እያንዳ 
ንዱ ተጋባዥ እኮ እንግዳዬ ነው ። አንድ ጋ 
በዥ ፤ የጋበዘውን እያንዳንዱን ተጋባዥ ፤ 
የተጋበዘው እሱ ብቻ የነበረ ፥ የሆነ መስሎ 
እንዲሰማው ለማድረግ መቻል አለመቻሉዕ ፤ 
አንዱ የሚመዘንበት ዓቢይ ነጥብ ነው-፦ 
በግብዣ አዘገጃጀት መመሪያዎች መሠረት። 
የተዋጣ ግብዣ አዘገጃጀት እኮ ራሱን የቻለ 
ጥበብ ሆኗል--» እያለ ሊፈላስፍ ሲያሰላ ፥፤ 
አየለ የያዘውን የስፕራይት ጠርሙስ ሲያይ 





የጥ አለ። “ምነው እየለ ኣሁ ንም!»ብሉ 
#ያ ፪ ጻ 
በቁጣጮዝክ።። 


«ግብዣ ከሚዋጣባቸው ነጥቦች አንዱ 
ሁሉም እንደየፍላጐቱ ሲበላ፤ ሲጠጣና ሲጫ 
ወት እኮ ነው» አለ አየለ ። 


«አልኮል ከማይቀምሉ ሰዎች አንዱ ብት 
ሆን ኖሮ--በጄ ። አንተ እንደምትጠጣ ሦስ 
ታችንም እናውቃለን። ስለዚህ ፤ የኔን ግብዣ 
ለማበላሸት ካልሆነ በቀር ለምን እንደዚህ 
ዓይነት ከመንገድ የወጣ ነገር አለልማድህ 
እንደምታደርግ አላውቅም» አለ ብሩ ኮስ 
ተር ብሎ ። «በል አሁን ኩርቧዚየር ይምጣ 
ልህ» አለና የቤት ሠራተኛውን እንዲያመጣ 
አዘዘ--የአየለን መፈለግና አለመፈለግ ለማ 
ጣራት ሳይጨነቅ ። ፡ 


መጠጡ ሲመጣ አየለ አልጠጣም አለ። 
ቢለው ቢሠራው አሻፈረኝ አለው ፥፤ ብሩን። 
በዚህም ሳቢያ አንድ ሁለት ሲሉ ጭቅጭ 
ቅና ጠብ ተነሣ ። የጸምረ የአስታራቂነት ጥ 
በብ ፋይዳ የማይሠራ ሆነ--በዚህኛው ጥላ 
ቸው። 


ብዙ የአፍ እልፊት ምልልስ ካደረጉ በኋ 


ላ ፤ ነገሩ ተካረረና ፤፥ «አንተ ከጊዜው ጋር 
መሔድ ያቃተህ አሳዛኝ ምስኪን ነህ» አለ 


ውብሩ---አየለን--በንቀትና በማመናጨቅ። 


አየለ ብልጭ አለበት---ክፉኛ። «እኔ ጊዜ 
ከምትለው ነገር ጋር ስላልሔድኩ ምን ቀረ 
ብኝ ? ! አንተስ ከጊዜው ጋር ሔደህ ምን 


. አገኘህ? ምን የሆንክ መሰለህ !» አለ ፥አየለ 


በጣም ከፍ ባለና በሚያስደነግጥ ድምጽ ›-›- 


ካንደኛው ክፍል ይመጣ የነበረ የዳንስ 
ሙዚቃ ዜማና ምት መጀመሪያ የድምጹ መ 
ጠን ተቀነስ፡፤ ኋላ ጨርሶ ጠፋ 


ብሩ ፤ «እኔና አንት ምንና ምን መሆናችን 
አይታይህም ? ልዩነታችንን እንኳን ሌላ ዕ 
ውር ያየዋል ። ከየትኛውም አንጻር ብታየ 
ው አንተ የኔ--» ብሎ ለማለት የፈለገውን 
ሳይጨርስ አየለ አቋረጠው ። 


«ልንገርህ እኔ የሚታየኝን ልዩነት = እኔ . 
ወዜን አንጠፍጥፌ ከማገኛት ንጹሕ የወር 
ገቢዬ ቆጥቤ መጠነኛ ተቀማጭ ያለኝ የደሀ 
ጌታ ነኝ ። አንተ ያለብህን የሰው ሀብትና 
ንብረት ሁሉ ብትመልስ ምን እንደሚቀርህ 
ወይም ምን እንደምትሆን ታውቃለህ ? ምን 
ም የሌለህ ፤ ማንም ነህ።» 

«የማን ምን ሀብትና ገንዘብ ነው ያለብ 
ጃና ነው የምመልሰው ፤አንት!» 

«ያጋፈፍከውንና የምታጋፍፈውን የሕ 


የካቲት 131] 


.. )» ቅ * ጤ ቀ» « ፍ* 





ጎንዘብ ገንዘብ ነዋ |! አንተ ጉቦ የምበላው ከ 
በዝባዥ ነጋዴ ነው እያልህ ራስህን አታለህ 
እኛን ለማታለል የምትሞክረውን እርሳው። 
ነጋዴው ማንን በዝብዞ መሰለህ አንተን የሚ 
ያካፍለው ? ሰፊውን ቪምቶ አዳሪ ሕዝብ 
ነው ] ስለዚህ እውነቱን ማወቅ ከፈለግህ 
አንተ በራስህ ሳይሆን በሌላው ድካም ላይ 
ተጭነህሀ የምትኖር ወንጀለኛ ነህ» አለው ፤ 
አየለ ምርር ፥ ክርር ባለ አንደበት 

በዚሀ እኔን እወነጅላለሁ ብለሀ ብትነሳ 
የሚያገኝህ አሳር ቀላል እንዳይመስልህ ። 
ስለዚህ 1 በኔ ላይ ጠጠር ብትወረውር እኔ 
በናዳ ከነነፍስህ እቀብርሃለሁ ። የንብ ቀፎ 
ቆስቁሶ ከመነደፍ መዳን የለም ። የወንድም 
ነቴን የምመክርህ ፥ እንድትቀመጥ ነው እር 
ፈህቹኤኡኔ 

«ሄደህ ሌላ አስፈራራ እኒን አየለን አድኗ 
ለም። ደግሞ አመስግንሃለሁ ። ለሌላው 
ሆን አሁንእዚህ ባልከውለዋልክልኝ ታላት 
ውለታ ። የሌባ ጣትህን ወደሌሎች ለመጠ 
ቆም ያደረከው ሙክራ ከንቱ ነው ። ድርጅ 
ችንን ካንተ ያላነስ አውቃለሁ ። ንጹሀኑ 
ንም በክፍት አፍህ ልትጨምራቸው አትሞ 
ክር» እያለ ሊቀጥል ሲል ፤ አየለ ፥ በድንገት 
ኗቱ በውስኪ ፍሳሽ ተላበሰ ። ብሩ የተሞላ 
ብርጭቆ ውስኪውን እንዳለ ነው የከለበሰ 
በት! 

እንዴት እንደተነሳ ተመልካች ለማየት 
በማይችልበት ፍጥነት አየለ አፈፍ ብሎ 
ትወርውሮ ፣፤ እግሮቹን አንፈራጦ ቆሞ፤ በን 
ቀት ቁልቁል የሚያስተውለውን ፣፤ብሩ አስ 
ጨና፻ቂን በጥፊ ድርግም አደረገበት። አከታ 
ትሎም ሁለት የቃሪያ ጥፊ አላሰው ። ብሩ 
ተንገድግዶ በስንት ጣር ከመውደቅ ዳነ ። 

በዚህን ጊዜ ጸምረ ለመገላገል ዘሎ ከመ 
ካከላቸው ገባ ። 

«ይልቅስ ኢሱን ያዘው» አለ አየለ። «እኔ 


እንደሆንኩ ከዚህ በኋላ አልነካውም ። ላን 


ድ ሌባከሦስት ጥፊ በላይ እኔ ጉልበቴን አላ 
ባክንም» ብሎ አየለ እየተቆናጠረ ሂዶ በሩን 


በንድል የገዱ በዓድ ፡.፡9፡፡..29፡፳2:።) =.። ...4 
የቴዎድሮስ ጀግንነት ... 
ከገጽ 15 የዞረ 


ሌላው በልበወለድ ቭርፍ ውስጥ ሊወሳ 
የሚገባው ሣህለ ሥላሴ ብርሃነ ማርያም 
ነው። እርሱም እንዴ ጸጋዬ ገ/መድሀን ድራ 
ማ በእንግሊዝኛ ቋንቋ የተጸፈ በአፍሪካን 
ራይተርስ ሲሪስ ውስጥ ፳፻፳፻ ተራ ቁጥር 
ይዞ በ፤፲፻፻፳8 የታተመው «ዘዋርየር ኪንግ» 
የተባለው መጽሐፍ ነው ። በ፳8 ምዕራፎች 





ተከፋፍሎ የቀረበው ድርሰት ቀድሞ በፍታ 
የነበረው ጐበዝ ንጉሠ ነገሥት ሲሆን ሽፍ 
ቶችን ለማጥፋት የወሰደውን እርምጃና የሀ 
ገሪዝ ዜጐች በየችሎታቸው እየሰሩ በሰላም 
እንዲኖሩ አመቺ የአስተዳደር ሁኔታ ለመ 
ፍጠር የነበረውን ምኛት በጥያቄ በመዝ 
ጋት አድናቆቱን በመግለጽ ለውጪ አንባ 
ቢያን በማይሰለች አቀራረብ ያስተዋወ 
ቀው ደራሲ ነው ። ሰብአዊ ጠባዩን ከሥል 
ጣኑ ምኞት ጋር በሚገባ አዋህዶ ያሳየ 
ናል ። ገብርዬንም እንደ ሁለተኛ ጀግና አድ 
ርጐ ያቀርበዋል ። 

በሶስተኛው የስነጽሑፍ ዘርፍ ማለትም 
በግጥም ዓለም ውስጥ ጦይም በጥቅል ወይ 
በነጠላ የቴዎድሮስ ስም የሚነሳባቸው 
የግጥም ሥራዎች ጥቂት አይደሉም ። ከበደ 
ሚካኤልና ጸጋዬ ገብረ መድህን ባሳተሙ 
ዋቸው የግጥም መጸሕፍት ውስጥ እንዲ 
ሁም በልዩ ልዩ አጋጣሚና ወቅት የተጻፉ 
ሌሎች ግጥሞችና ቅኔዎች አሉ ። በምንባ 
ብና በዘፈን ከሌሎች ርእሰ--ፈጠራዎች 
ጋር የቴዎድሮስ ስም ተዳብሎ የሚገባበት 
ሥፍራ እጅግ በጣም ብዙ ነው። በተለይ በል 
ማዳዊው ሽለላና ፉከራ በሚያቀርቡ ጠቢ 
ባን (አዝማሪዎች) ዘንድ ከሌሎች ጦረኞች 
ጀግኖች ስም ጋር አብሮ ይነሳል።ጥሩ ምሳሌ 
የሚሆነን የመርአዊ ስጦታ የመዝሙር ድር 
ሰት ነው ። ይሁን እንጂ በዚህኛው ዘርፍ 
ውስጥ በሕዝብ አንደበት አዘውትሮ የሚ 
ነሳ ግጥም ይህ ነው በማለት ደራሲውን 
ርእሱን መጥራት ለአሁኑ ግዴታችን አስ 
ቸጋሪ አድርገን አግኝተነዋል ። ነገር ግን 
በሕዝባዊ ( አፋዊ) ግጥሞች ውስጥ ያለ -- 
ተወሰነ ደራሲ የሚታወቁ አጫጭር ግጥ 


ሞች እጅግ ብዙ ስለሆኑ በክፍሉ ባጭሩ 
ለመመልከት እንሞክራለን ። 


(ይቀጥላል) 


ፈጣን የገበሬዎች... 

ከገጽ 24 የዞረ 
ለመሥራት ታስቦ እንደሆነ ይነገራል ። 
ታዲያ ያለፈውን ዓመት ከደጅ ኑሮ ባልተ 
ሻለ ሁኔታ መክረማቸው ታውቆ የመንደሩ 
ፕላን ሳይዘገይ ተልኮላቸው መኖሪያዎቻ 
ቸውን ቢሠሩ ችግሩ መፍትሔ ያገኛል ። 


በአሁኑ ጊዜ መተከል የብዙ ገበሬዎችና 
ወዝ አደሮች መኖሪያ ለመሆን የምትዘጋጅ 
ይመስላል ። በተለይም የብዙ ገበሬዎች 
መሥፈሪያ መሆንዋ የሚያጠራጥር አይደ 
ለም ። በዕቅዱ መሠረት ድርቅ ከሚያጠቃ 
ቸውና መሬት ከጠበባቸው ክፍላት ሀገር 
ሰዎች እየመጡ በዚህች አውራጃ እንደሚ 
ሠፍሩ ተረጋግጧል ። ታዲያ አዲስ ሰፋሪ 


ዎች ደግሞ በግል ስፍረው በግል እ 
የሚተዳደሩ ሳይሆን በፕላንና 
ዘጋጀ መንደር ሰፍረው በማኅበር ተደራጅ 
ተው በጋራ አርሰው 
መሆን አለባቸው ። ለነዚህም አዲስ ኑር 
ቀያሾች እንደ ሞዴል እንዲታይ የፈጣን 
የገበሬዎች የአምራቾች የኅብረት ሥራ ማኅ 
በርን ማጠናከርና ማበረታታት እንደሚያ 
ስፈልግ አያጠያይቅም ። ማጠናከር ሲባ 
ልም ሁል ጊዜ ከመንግሥት ድጋፍ በመስ 
ጠት ፤ የአካባቢውን ገበሬዎች በጉልበት 
እንዲረዱ በማድረግ ብቻ አይደለም። ፳ሺህ 
8፻ ሄክታር መሬት ለአምሳ አባላት እጅግ 
ከፍተኛና ከአቅማቸው በላይ ነው ። ስለዚህ 
ሙሉ ፈቃዶኛ የሆኑትንና በግብርና ሙያ 
ልምድ ያላቸውን መርጦና መልምሎ የአ 
ባላቱን ቁጥር ከፍ ማድረግ ፤ እንዲሁም 
ከእርሻና ልማት ባንክ በቂ ገንዘብ በብድር 
እንዲያገኙ አድርጐ በተጨባጭ ሥራዎች 
ላይ ማዋል የመሳሰሉት ናቸው ።# 


አንዱ ዓለም ደሴ 
ቀኝ ጌታ ዮፍታሔ-» 


ከገጽ 27 የዞረ 
ኢቶኮሳል ፤ ኢቶኮሳል ፤ ኢቶ ኮሳል ፤ ዱዱዱ 
ዱዱዱዱ አረጋለች ጊዜ ኢሜቴ ቡዙ ቡዙ 
ደሙ ፕፐሰለው ።#አቤት አቤት ኢንዳው አጢ 
ሩ ላይ ኢሜቴ ውድቅ አላው ፤ ኪብልል አ 
ለው። ኢኔ ዶሞ ሉጆቹ ጋራ አጥሩ ኪብልል 
አለውና ኢሜቴ ጋራ ሲለቅስ ፤ ሲለቅስ ዲ 


ኪም አለውና ሞተው ። አይ ማካራ -ፆ= ኢሜ 
፥ አሽከሩ ሁሉ ጸመንጃ አላው ፤ዶሩ አላው 


ሽጉጹ አላው ። ኢሴ ሁሉም ሻከማ ጊዜ ማ 
ኔም ኦንካ አልተኩሱም ። ዶር አይወረው 
ሩም። አንዱ ጊዜ ሁሉም ሸሸች ፤ መለጠች። 
(እክ ቱፍ) ሚናባቱ ፥ ኢሴ ወዲያ ። ጀመረ 
ው ጊዜ ቡዙ ቲለቅሳለች ፥ ዶሞ ቡዙ ቲሳቃ 
ለች። አመማው ነገር ሁሉም ኢሱ ነው 
ሌላ ማኒም የለም ። አሁን ቲኒሽ ቆየች ኢተ 
ነሳው ጊዜ › 
አ ን የን ቲለቅሳለች ። ዶሞ 
የማይረሳ ባህርይ ነው « ከቪህ በላይ የተ 
ጠቀሰውንና እሱንም የመሳሰሉትን ለመ 
ጻፍ የሚችል ማለፊያ ተመልካች ዓይን 
ፈጣን አዳማጭ ጆሮ › የሚያስተነትን አስ 
ተዋይ ልቡና ፤ንጹህ የስው ልጅ ፍቅርና የተ 
ለየ ስጦታ ያለው ጸሐፊ ነው ። 


ጥቅምት [1974 


በጋራ የሚበለጽጉ 








